











STUTT KENNSLUBÓK 


LANDAFRÆÐINNI 


EPTIR 


C. F. INGERSLEV; 


ER 


"H. Kr. FRIÐRIKSSON 


HEFUR ÍSLENZKAÐ OG AUKIÐ. 


REYKJAVÍK 1854. 


PRENTUÐ Í PRENTSMIÐJU ÍSLANDS, HJÁ 


E. þórÐarsyNi. 





Mil lesandanna. 


Kennslubók þessi í landafræðinni er upp= 
haflega samin af Mag. Art. C. F. Ingerslev, for- 
stjóra latínuskólans í Kolding á Jótlandi; hefur 
hann samið tvær kennslubækur í landafræðinni, . 
aðra allstóra, er hann hefur ætlast til að höfð 
væri á hinum efri bekkjum latínuskóla, og hefur 
hann fengið mikið lof fyrir þá bók, og þykir hún 
enda betri, en landafræðin eptir Munthe, sem þó 
er höfð í flestum skólum; því að hin. þykir of 
löng. Svo hefur hann og samið aðra minni, er 
hann hefur ætlað byrjendum, og öðrum, er vildu 
nema hin helstu atriði landafræðinnar, og það 
er þessi bók, sem hjer er snúið. Þessa bók er 
búið að prenta fimm sinnum síðan 1842, og 
þegar jeg las hana, þótti mjer hún svo ljóslega 
og greinilega samin, að jeg þóttist vita, að {lestir 
mundu geta haft not af, og af henni ná greini- 
legu yfirliti yfir jarðarhnött vorn, og mundu Ís- 
lendingar þar geta fengið þarflega bók við þolan- 
legu verði, ef henni væri snarað á íslensku. Þá 
vakti það og fyrir mjer, að unglingar þeir, er 
ætlað væri að komast á skóla vorn, hefðu þar 
hentuga bók sjer til undirbúnings í landafræði, 
og jafnvel mætti nota hana sem kennslubók í 
meðsta bekk skólans, og piltum gjört ljettara fyrir 


IV 


með námið, ef bókin væri á íslensku. Jeg tók 
mig því til, og snaraði bókinni á íslensku, en 
hef aukið hana talsvert, bæði með ágripi af lýs- 
ingu Íslands, og ýmsum nöfnum þeim, er finnast 
é fornmáli voru, með því mjer þótti hvorttveggja 
þetta nauðsynlegt. Í fyrsta lagi þótti mjer það 
víst, að margir Íslendingar mundu gjarnan vilja 
eiga einhverja þá bók, er lýsti Íslandi að nokkru; en 
engin hefur enn landafræði verið samin um það, 
nema sú, sem er í landafræði Oddsens; en sú 
bók er bæði dýr og nú útseld. Í öðru lagi þótti 
mýer það næsta óviðurkvæmilegt, að skólapiltar 
skyldu nema alllanga landafræði um alla aðra 
hluta heimsins, en vita lítið um fósturjörðu sína ; 
enda mun það eigi svo í öðrum löndum; þar er 
lærisveinum kennd landafræði ættjarðar sinnar 
betur og nákvæmar en nokkurs annars lands. 
Þá þótti mjer á priðja lagi það víst, að mörg- 
um mundi þykja það fróðlegt, að sjá hin fornu 
nöfnin, og geta áttað sig á þeim, er þau yrðu 
fyrir þeim í bókum; því nú er svo komið, að 
mörg eru þau orðin ókunn, og margir vita eigi, 
hvar staðirnir eru sumir, þótt margopt komi 
fyrir í fornum bókum. Jeg vil engan veginn 
segja, að mjer hafi tekizt, að leysa þetta ætlunar- 
verk viðunanlega af hendi, en nokkuð er. betra 
en ekkert, og jeg hef gjört það, sem bext jeg gat, 
og voru þó ýmsir örðugleikar á, og meðal ann- 
ara sá, að fyrirkomulag bókarinnar sjálfrar bat 


Ná 


að nokkru á mjer hendurnar, er jeg varð að 
laga viðaukana svo, að þeir ættu sem bezt við 
frumritið. Að öðru leyti hef jeg farið að öllu 
eptir frumritinu; þó: verður. þess að geta, að jeg 
hef bætt inn í fáeinum nöfnum, helst þeim, er 
íslenzkt nafn fannst á í fornum bókum íslenzk- 
um; víða hef jeg og bætt við afstöðu bæja og 
borga, þar sem eigi var nema nafnið tómt í 
frumritinu; nokkrum fáum neðanmálsgreinum 
hef jeg sleppt, er mjer virtust miður nauðsynleg- 
ar, og ýmsar hef jeg tekið upp í aðalmálið. 
Enda þótt jeg játi, að prentvillur óprýði 
hverja bók, og hafi leitast við, að láta þær verða 
sem fæstar, hafa þó slæðst inn nokkrar, og eru 
þær, er jeg hef orðið var við, þessar: Bls. 702: 
Grænasund og Græningjasund fyrir Grænasund og 
Græningjasund; 75": Bæir f. Bæir; 8820: Breiða- 
fjörður f. Breiðifjörður; 11531: brennistenn f. brenni- 
steinn; 120?3: 181 f. 180; 140%: 18 f. 17. Á 
bls. 121 £2. línu neðanmálsgreinar vantar „Norð- 
lendingafjórðungur“. Á öls. 256 stendur miðjarðar- 
haf, sem í rauninni er rjettari ritháttur en Mið- 
jarðarhaf, sem jeg hef haft annarstaðar. Verið 
getur, að einhver ósamkvæmni sje í bókinni, til 
að mynda í leturbreytingunum, þótt jeg haldi, 
að engin sje sú, er misskilningi valdi; þó vil jeg 
gela þess, að í fyrri hluta bókarinnar er „lýð- 
stjórnarríki“ haft yfir „Republic“, en „þjóðveldi“ 
í síðari hlutanum; það orð kunni jeg betur við, 


vi 


og hikaði því eigi við að breyta, er mjer datt 
orðið í hug. Öll íslensk nöfn hef jeg sett á milli 
sviga á eptir útlendu nöfnunum, þar sem nafnið 
fyrst var nefnt, og eru þau öll forn, sem prent- 
uð eru með óbreyttu letri, en þau ný, sem prent- 
uð eru með skáletri (Cursiv), en eigi hef jeg tekið 
upp önnur ný nöfn en þau, er mjer þóttu viðkunn- 
anleg; en þessari aðgreiningu varð eigi við komið 
á fyrirsögnum, svo að vel færi; Þykir mjer því 
vert að geta þess, að þessi nöfn eru ný, er nú 
skal greina: Prússland, Hábakkaríki, Hafnarland, 
Svissaraland, Arabaland, Persaland; en útlendu 
nöfnin, eða myndir þeirra, vona jeg til að sjeu. 
öllum svo auðsæ, að þeirra sje engin þörf að 
geta, og það villi engan, þótt þau sjeu prentuð 
með sama letri og íslensku nöfnin. Það, sem 
mjer kann að hafa sjext yfir í öðru, en jeg hef 
Þegar nefnt, verð jeg að biðja góða menn að 
virða á betra veg. 


H. Kr. Friðriksson. 


2 


EDRMAI 


1. 


1. gr. Landafræðin (Geographia) er vís- 
indagrein sú, sem fræðir oss um jarðarhnött þann, 
sem vjer búum á, og þó einkum um það, hvernig 
hann er á sig kominn að utan; því að það er mönnum 
að mestu hulið, hvernig hann er innan í. Tillanda- 
fræðinnar telst þá einnig þekking á mönnum þeim, 
sem byggja sjerhvern hluta jarðarinnar, en þeir eru. í 
mörgum efnum mjög svo ólíkir, og leiðir þann mun 
einatt af landslagi, veðuráttufari, dýrum og grösum 
þeim, sem eru á hverjum staðnum fyrir sig. 

Til að ljetta og skýra tilsögnina í landafræð- 
inni, hafa menn 1, kúlur eða hnetti, sem tákna 
jörðina, og á þessa hmetti eru þá dregnir upp 
merkustu hlutar jarðarinnar; 2, landabrjef, eða 
uppdrætti alrar jarðarinnar eða einstöku hluta 
hennar, myndaða á brjef eða eitthvað því um“ 
líkt. Það er svo sem sjálfsagt* að hnettir þessir 
og uppdrættir eru þúsundsinnum minni en það, 
sem þeir eiga að tákna, en þeir geta þó allt fyrir 
það orðið að því liði, sem menn ætlast til, ef þess 
er að eins gætt, að lönd, höf, 0. 3. frv., sjeu ávallt 
á hverju brjefi fyrir sig mynduð eptir sama mæli; 
því að þá sýna þessi landabrjef fullkomlega 'jöfn- 

1 


2 


uðinn á milli jaróhlutanna að stærðinni til, legu 
hvers staðar, 0. s. frv. 

Hversu langt sje á milli tveggja eða fleiri staða, 
það segjum vjer vanalega með því, að segja, hversu 
margar mílur sjeu á milli þeirra. Dönsk míla er 
12000 álnir á lengd, en ferhyrningsmílu köll- 
um vjer það svæði, sem ferhyrnt er, og ein míla á 
hvern veg. 

2. gr. Jörðin er að eins lítill hluti af öllum 
heiminum. Öllum þeim ótölulega fjölda af himin- 
hnöttum, sem í heiminum eru, er skipt í 3 flokka: 

1. Fasta-stjörnur (Fizstjerner); svo kall- 
ast þær stjörnur, sem eigi breyta afstöðu sinni hver 
frá annari, og sýnast því að vera ávallt á sama 
stað í himingeiminum. Þær hafa birtu sjer, og eru 
þær svo langt frá oss, að sú vegalengd verður eigi 
mæld. Sól vor er fasta-stjarna. 

2. Reikistjörnur (plánetur); þær eru myrk- 
ar, og fá birtu og yl frá sólinni eins og jörð vor; þær 
snúast um möndul sinn, og ganga þó jafnframt í 
kring um sólina, og er sú braut þeirra eins og 
sporaskja í lögun (sporbaugur). Jörð vor er ein 
af reikistjörnum þessum, og eru þær 24 auk henn- 
ar. Í kring um sumar af reikistjörnunum ganga 
aðrar stjörnur, og kallast þær tungl. Þannig 
gengur tunglið í kring um jörðina, og fylgir 
henni ávallt á ferð hennar í kring um sólina. 

3. Halastjörnur (Kometer); þær nefnast 
þannig sökum þess, að aptur úr flestum þeirra er 


3 


löng ljósrák, sem líkist hala. Hvernig halastjörn- 
urnar eru á sig komnar, er 053 með öllu ókunnugt. 

3. gr. Jörðin er í lögun eins og kúla eða 
hnöttur, nema að við bæði heimsskautin er bungan 


litlu minni en á kúlu. 

Að jörðin sje kringlótt eða hnattmynduð, sjest á því, 
1, að fyrst má sjá efsta hlutann af hverju því, sem í fjarska 
er; 2, að við tunglsmyrkva er skuggi jarðarinnar kringlóttur; 
3, að ef menn ferðast í kring um jörðina, og stefna ávallt í 


Z 


sömu átt, komast menn loksins á sama stað, og menn fóru 
frá upphaflega. F 

4. gr. Alstaðar þar, sem ekkert skyggir á, 
eins og t. a. m. úti á reginhafi, virðist mönnum 
að himinhvolfið sje hálf kúla, sem hvolft sje yfir 
oss, og stöndum vjer í miðjunni, og eygjum vjer 
út að börmum hennar. Hringur sá, þar sem himinn 
og jörð sýnast að snerta hvort annað, kallast sjón- 
deildarhringur (Horizont). Honum er skipt 
eptir afstöðu sólarinnar í fjórar áttir: suður, 
norður, austur og vestur. Ef vjer snúum oss 
á móti sólinni um hádegi, eða þegar hún er hæst 
á lopti, þá horfum vjer í suður, og þá er norð- 
„ur að baki oss, austur á vinstri hönd, og vestur 
á hægri hönd. Á milli þessara fjögra höfuðátta eru- 
ýmsar undiráttir, t. a. m. landnorður (norðaust- 
ur), landsuður (suðaustur), útsuður (suðvest- 
ur), útnorður (norðvestur). 

o. gr. Hreifing jarðarinnar er tvenns konar: 
a, Jörðin snýst ávallt um sjálfa sig eða eiginn 

möndul sinn, frá vestri til austurs, og ganga 

1 


4 


til þess snúnings tvö dægur eða 24 stundir. 
Vjer verðum eigi varir þessa snúnings, og þykir 
oss, sem sólin fari kring um jörðina á þessum 
tíma, og gangi frá austri til vesturs. Við þenn- 
an snúning jarðarinnar verða dægraskiptin, eða 
að dagur og nótt skiptast á. 

b, Jörðin fer líka í kring um sólina: sú braut 
hennar er sporöskjulöguð; á þeirri ferð sinni er 
hún 1 ár, eða 365 daga, 5 tíma, 48 mínútur 
og 48 sekúndur'. Af þessum snúningi hennar 
og afstöðu við sólina leiðir mismuninn á 

 árstíðunum og lengd dagsins. 

6. gr. Tveir eru þeir deplar á jöréinni, er 
engan þátt eiga í dagsnúningi jarðar, og sem yjer 
verðum að ímynda oss að sjeu grafkyrrir; þeir heita 
heimsskaut (Pol), og eru:norður-heimsskaut- 
ið og suður-heimsskautið. Menn hugsa sjer 
línu dregna þvers í gegn um jörðina frá öðru heims- 
skautinu til hins, og snúist jörðin um hana, og kallast 
hún því jarðarmöndull (Aæel) eða jarðöxull. 

7. gr. Til þess að hafa algild orðtæki, til að 
tákna með legu hvers staðar á jörðinni, hugsa menn 
sjer dregnar línur þær, sem nú munu nefndar. 

A, Menn hugsa sjer dreginn hring yfir um 
jörðina, mitt á milli beggja heimsskautanna, og nefna 
hann jafndægrahring eða miðjarðarlínu 
BERA þá svo er litið á, sem heimsskautin 
sjeu endar jarðarinnar, táknar þessi hringur miðju 





1) Á hverri mínútu ferjörðin 240 mílur. 


ð 
hennar, og hlutar hana í tvo helminga, hinn syðri 
og hinn nyrðri helming. 

Um miðbikið er jörðin 5,400 mílur ummáls, en á milli . 
heimsskautanna, þvers í gegn, er hún 1719 mílur. Jafndægra- 
hringnum er, eins og hverjum öðrum hring, skipt í 360 mæli- 
stig (9), hverju mælistigi er aptur skipt í 60 mínútur ('), og 
hverri mínútu í 60 sekúndur (''). Hvert mælistig af jafndægra- 
hringnum er því 15 mílur. 

Ýmsa aðra hringa hugsa menn sjer dregna 
utan um jörðina, sem hver fyrir sig sje hvervetna 
jafnlangt frá jafndægrahring. Af þeim hringum 
eru. merkastir: 1, hvarfbaugarnirí, hinn nyrðri 
og hinn syðri, og. er hvor þeirra 352 mílur frá 
jafndægrahring; 2, heimsskautahringarnir, 
hinn nyrðri og syðri, og er hinn nyrðri Í um bil 
352 mílur frá norður-heimsskautinu, og hinn syðri 
eins langt frá suður - heimsskautinu. 

B, Aðra hringa hugsa menn sjer lagða um jörðina frá 
öðru heimsskautinu til hins, og liggja þeir hringar allir þvers 
yfir jafndægrahring, og skera hann á tveim stöðum, sem sinn 
er hvoru megin við jarðarhnöttinn. þessir hringar kallast 
hádegisbaugar (MERIDIANER), af því að alstaðar á jörð- 
inni, þarssem sami hádegishringur liggur, er hádegi á sama 
tíma, það er þá, þegar sólin á dagsnúningi jarðar er hæst 
á lopti, yfir þessari línu. það má hugsa sjer ótölulegan fjölda 
af háðegishringum, en menn eru þó vanir að taka einn? til 





!) Þeir nefnast svo sökum þess, að. sólin virðist að fjar- 
lægjast jafndægrahring, og komast að þessum hringum lengst, 
en snúa þá við aptur. 

*) Flestir miða við þann hádegisbaug, e. liggur við 
eyjuna Ferro, fyrir vestan suðurálfuna; eigi eru þó allir 
einhuga í því. 


6 


sem helztan, og kveða svo á legu hvers staðar, með því að 
segja, hversu langt hann sje fyrir austan eða vestan þennan 


2 


, hádegisbaug. Hver hádegisbaugur skiptir jörðinni í tvo 


helminga, hinn eystri og hinn vestari. 

8. gr. Með jafndægrahring og helzta hádegisbaug kveða 
menn á legu sjerhvers staðar á jörðinni, og segja þá, hversu 
langt hann sje frá jafndægrahring og hádegisbaug þessum; og 
kállast það breidd og lengd. 

Svo er að orði kveðið, að einhver staður liggi á þeirri 
eða þeirri breidd, og er það sama og sagt væri, hversu langt 
hann væri frá jafndægrahring. það kallast suðlæg breidd. 
þegar staðurinn er fyrir sunnan jafndægrahring, eða á hinum 
syðri helming jarðar, en norðlæg breidd, liggi hann fyrir 
norðan jafndægrahring, eða á hinum nyrðri helming jarðar. 
Einnig er svo kveðið að orði, að einhver staður liggi á þeirri eða 
þeirri lengd, og er það hið sama og sagt væri, hversu langt 
hann lægiðfrá hinum helzta hádegisbaug. það er kölluð 
austlæg lengd, ef staðurinn liggur fyrir austan þennan 
hádegishring, eða á eystri helmingi jarðar, en vestlæg er 
hún kölluð, efhann er fyrir vestan hádegisbaug eða á vestari 
helming jarðar. 

Með því sólin kemur upp á morgnana Í austri, og 
gengur undir á kveldin í vestri, þá er það einsætt, að 
hún verður að koma því fyr upp, því austar sem dregur, og 
munar það 1 stund á hverjum 225 mílum eðar 15 mæli- 
stigum. 

9. gr. Sólin er hnattmyndaður líkami, en 
margfalt stærri en jörðin. Hún lýsir og vermir 
jörðina eins og aðrar reikistjörnur. Af geislum 
sólarinnar verður þar mestur hitinn, þar 
sem þeir standa þráðbeint upp og ofan; 
en því skáhallari sem þeir eru, því minni 
verður hitinn af þeim. 


ið 


í 


Svo er háttað afstöðu jarðar við sólina á árs- 
ferð hennar, að geislar sólarinnar eigi geta staðið 
beint alstaðar á hana, heldur að eins þar, sem 
jafndægrahringurinn liggur yfir, og svo 
352 mílur beggja vegna við hann, það er 
með öðrum orðum á þann hluta jarðarinnar, sem 
liggur á milli hvarfbauganna. Af þessu leiðir það, 
að hitinn verður mestur á þessu svæði, 
og að hitinn minnkar, eptir því sem nær 
dregur heimsskautunum. 

10. gr. Afstaða jarðarinnar og sólarinnar ræð- 
ur eigi hitanum einum, heldur einnig lengd dags- 
ins á hverjum einstökum hluta jarðarinnar. 

Þegar sólin er beint yfir jafndægrahring, 
þá eru jafndægur, eða þá er nótt og dagur jafnlöng 
alstaðar á jörðinni, og á þetta sjer stað tvisvar á 
ári, 21. dag marzmánaðar og 23. dag september- 
mánaðar. Þegar sólin er beint yfir hinum nyrðri 
hvarfbaug, þá er lengstur dagur hjá oss, sem 
búum á nyrðri helming jarðar, en stytztur hjá þeim, 
er búa á hinum syðri, og þá er einnig vetur hjá 
þeim; þá eru sólhvörf á sumri, og eru þau 21. 
dag júnímánaðar. En þegar sólin er beint yfir 
hinum syðri hvarfbaug, þá er dagur stytætur 
hjá oss, en lengstur hjá þeim, er búa á syðri 
helmingi jarðar. Þá er vetur hjá oss, en sumar 
hjá þeim; þá eru sólhvörf á vetri, og eru þau 21. 
dag desembermán. 


11. gr. Eptir mismun þeim, sem er á hitanum, lengd 


8 


dagsins, o. s. frv., á hverjum hluta jarðarinnar, er henni skipt 
í 5 belti (2owæ): 

1, Hitabeltið (TROPISK ZONE); svo kallast allt svæð- 
ið á milli hvarfbauganna, beggja vegna við jafndægrahring. 
þar er hiti mikill, og svo aðssegja eins allt árið um 
kriig. þar skiptist árið að eins í tvo hluti, þurrkatímann 
og rigningatímann. þar eru dagur og nótt svo að 
segja jafnlöng. þar verður dagurinn mest hálfri annari 
stund lengri en nóttin, eða nóttin lengri en dagurinn; undir 
jafndægrahringnum sjálfum eru dagur og nótt ávallt jafn- 
löng. Rökkur og birting er þar varla neitt; það birtir 
allt í einu, og dimmir allt í einu. 

2, Hin tvö tempruðu beltin, hið norðlæga og suð- 
læga. þau ná frá hvarfbaugunum og að heimsskautabaugun- 
mm. þar er hitinn minni en í hitabeltinu, og mis- 
munurinn á lengd dags og nætur langtum meiri, 
og því meiri, sem nær dregur heimsskautabaugum, og við þá 
verður mismunurinn nálægt 12 stundum. 

Í þessum beltum eru árshlutarnir fjórir; sumar 
er heitasti hlutinn, vetur hinn kaldasti, vor og haust, 
sem eins og samtengja hina tvo árshlutina. því nær sem 
dregur heimsskautabaugunum, því lengur stendur á birting- 
unni og tökkrinu, og að sama skapi eykst mismunurinn á 
lengd dags og nætur. Við heimsskautabaugana er lengstur 
dagur og lengst nótt, hvort um sig, framt að 24 stundum. 
Með því belti þessi eru svo víðáttumikil, þá er það auðsýnt, 
að mikill munur hlýtur að vera á þeim við hvarfbaugana og 
við heimsskautabaugana; í nánd við hvarfbaugana líkjast þan 
hitabeltinu, og við heimsskautabaugana líkjast þau mjög kulda- 
beltunum. s 

3, Tvö kuldabelti (poLArZ0NER), hið norðlæga og 
hið suðlæga, og ná þau frá heimsskautabaugunum og að heims- 
skautunum. þar er kuldinn mestur, og sömuleiðis mis- 
munur dags og nætur, því að þar er lengstur dagur og 

- , 


= 


9 


lengst nótt, hvort um sig, 24 stundir, og smálengist svo, eptir 
því sem nær dregur sjálfum heimsskautunum, og þegar þar 
er komið, er hvort um sig orðið 6 mánuðir eða heilt missiri 
(hálft árið gengur þar sól aldrei undir, og hálft árið kem- 
úr hún aldrei upp). Á rökkri og birting stendur þar 
æði-lengi, og sumstaðar marga daga, og sumstaðar margar 
vikur. 

Í þessum beltum eru árshlutarnir að eins tveir, vetur 
og sumar. Veturinn er bæði langur og harður, en sumarið 
fjarska - stutt. 


Il. 


1. gr. Byrði jarðarinnar er hjer um bil 
9,280,000 ferhyrningsmílur. Það er hörð skorpa, 
en næstum þrír fjórðungar, eða 6,856,000 ferhyrn- 
ingsmílna, eru vatni þaktir, en að eins rúmur einn 
fjórðungur, eða 2,424,000 ferhyrningsmílna, er 
þurrt land. Í kring um jörðina er loptið, og er 
það rennandi og gagnsær líkami, sem teygja má, og 
tekur þó við sjer aptur (elastisk); fylgist það með 
jörðinni, eptir því sem hún færist, bæði á dagsnún- 
ingi sínum, og ferð sinni kring um sólina. 

2. gr. Allt þurrlendi á jörðinni skiptist í þrjá 
stórhluta, og fjölda annara minni. þessir þrír stór- 
hlutar kallast meginlönd, en hinir minni kallast 
éyjar. 

Þessi þrjú meginlönd eru: 

a, Norðurálfan (Europa), austurálfan 
(Asia) og suðurálfan (Africa); eru þessar 
þrjár álfur allar áfastar,- og kallast þær einu 
nafni gamli heimurinn. 


10 


b, Nýja-Holland eða Australlandið. 

Bæði þessi meginlönd, ásamt eyjum þeim, sem 

í kring um þau liggja, eru á austurhelmingi 
jarðar, og nefnast því hin austlægu megin- 
lönd. 

c, Vesturálfan (America), og er hún líka kölluð 
nýi heimurinn; hún liggur á vesturhelmingi 
jarðar, og nefnist hið vestlæga meginland. 

3. gr. Jörðin er að utan ósljett; en ef þess- 
um mishæðum er líkt saman við jarðarhnöttinn 
allan, þá geta þær eigi komið til álita, með því hin 
mesta mishæð er að eins ein míla á hæð; en sje 
þess gætt, hver áhrif þær hafa á loptslagið, á jurtir 
og dýr á ýmsum hlutum jarðarinnar, þá verða mis- 
hæðirnar mikilvægar. Til að hafa almennan mæli 
fyrir hæð hvers staðar, þá eru menn vanir að segja, 
hversu hátt hver staður liggi yfir sjávarflöt; 
því að hann er alstaðar jafnhár, eða með öðrum 
orðum: það er alstaðar jafnlangt út að honum frá 
miðju. eða miðdepli jarðarinnar. 

4. gr. Litlar mishæðir kallast hólar eða 
hæðir, en stórar mishæðir kallast fjöll. Ýms 
höfum vjer önnur nöfn á mishæðum, t. a. m. háls- 
ár, hryggir, leiti, hamrar, klettar, 0. s. 
frv. Neósta hluta fjalls köllum vjer rætur þess, 
en brúnir, eggjar og tindar eru efst á þeim. 
Mörg fjöll, er öll hangi sáman og stefni í sömu 
áttina, kallast fjallgarður; en standi mörg fjöll 
saman, eins og í hóp eða þyrpingu, kallast þau 


11 


einu nafni fjallaþyrping. Á fjallgörðum eða 
fjallaþyrpingum eru optast tindar, er gnæfi hærra 
en meginfjöllin. Lægðir á millum fjalla kallast 
dalir, og liggja þeir annaðhvort fram með fjöll- 
unum, í sömu átt og þau, eða þeir skerast inn í 
fjöllin, og þá nefnast þeir þverdalir eða afdal- 
ir; sjeu dældirnar mjög mjóar, kallast þær gil eða 
gljúfur; líka heita hvílftir smádældir utan í 
fjöllum. Þar sem vegur liggur yfir fjöll, er hann 
víða yfir skörð, og liggja optast þverdalir að 
beggja megin. Sum eru þau fjöll, er þeyta upp 
úr sjer reyk, eldi, grjóti, ösku eða vikri, eða að eins 
einhverri leðju, og kallast þau eldfjöll (Vul- 
caner). 

Svæði það, þar sem litlar eru mishæðir, kall- 
ast sljetta. Land það er sagt að sje öldótt, 
þar sem hæðir og hvammar eru eins og á víxl, 
mótlíka og öldur á haffletinum. Láglendi kall- 
ast það land, sem eigi liggur mjög hátt yfir sjávar- 
flöt, en liggi það nokkuð talsvert yfir hann, kallast 
það hálendi; en hálendið getur bæði verið sljett 
að ofan, eða þá með fjöllum og dölum (Alpeland). 

Autt svæði, þar sem fá eða engin grös gróa, 
kallast eyðimörk; eru þær optast sljettar og lág- 
ar, en þó geta þar verið grasblettir (Oaser) 
innan um. Sumar eru þær sljettur, sem skóglausar 
eru Og Óóyrktar, og vex þar að eins ein tegund 
grasa, en það gras er stundum hátt (Savanner), 
en stundum lágt (Stepper), og sumstaðar vex að 


12 


eins lyngi. Mýrlendi kallast þá, þegar mikill 
raki eða vatn er í jörðinni, svo að hún sje ólöguð 
til yrkingar. Láglendi, votlent og frjóvsamt, við 
sjó eða ár, er stundum flóir yfir, kallast flæðiland 
(Marskland). 

Landið með sjó fram kallast strendurnar, 
en fjörur eru næst sjó, það sem sjór gengur hæst 
og niður að sjávarmáli. Eiði (Isthmus) og rif 
tengja saman tvö lönd. Ey kallast hvert það 
land, sem umflotið er af sjó, en opt eru þær marg- 
ar saman (Archipelagus). Landshluti sá, er áfastur 
er við land á einn veginn, en vatn liggur að á hina 
þrjá, kallast nes, og sje það lágt og flatt, kallast 
það tangi eða eyri eða oddi, en sje það hátt, 
kallast það höfði. 

4. gr. Hið mikla vatnsmegin, sem allt hangir 
saman og þekur meiri hluta jarðar, kallast einu 
nafni útsær (Ocean). Sjórinn er saltur og bitur 
á smekk, og er því ódrekkandi. Hann er þyngri 
og frýs síður en Ósalt vatn. 

Sjórinn er á sífelldri hreifingu. 1, Þegar 
vindur er nokkur til muna, verður sjávarflöturinn ó- 
sljettur, og kallast ójöfnurnar öldur eða bylgjur. 
2, Straumur kallast það, er sjórinn rennur stöð- 
ugt í sömu átt. Víðast er það, að straumar þessir 
breyta stefnu sinni; en sumir eru þó þeir straum- 
ar, að renna ávallt í sömu átt, og breyta aldrei 
stefnu sinni. — Markverðastur þeirra er sá, sem 


4) Danir kalla þess konar staði Heder. 





13 


liggur milli hvarfbauganna, og streymir alla jafna 
frá austri til vesturs, einkum millum suðurálfunnar 
og Vesturheims. 3, Í þriðja lagi er það, að sjórinn 
fellur að og út tvisvar á hverjum sólarhring, og 
kallast það aðfall og útfall; eru það sex tímar, 
að sjórinn fellur að, og aðra sex er hann að falla 
út: þegar aðfallið er orðið svo mikið, sem það get- 
ur orðið, þá segjum vjer að sje flóð, og þegar 
eigi fellur lengur út, þá segjum vjer að sje fjara. 
Hinir helztu hlutar útsævarins eru þeir, er nú 
skal greina: EÐ 
1, Norðuríshafið, er liggur kring um norð- 


ur-heimsskautið, og liggja að því norðurálfan, 


austurálfan og Vesturheimur. 

Suðuríshafið, og liggur það um suður- 
heimsskautið, og nær það eigi að neinu hinna 
stærri meginlanda, en einungis að öðrum hlut- 


Þo 


um útsævarins. 
Bæði þessi höf eru mestan hluta ársins ísi 
þakin. 

3. Atlantshafið, og liggja að því öðru megin 
norðurálfan og suðurálfan, en hinu megin Vest- 
urheimur. 

4, Hinn austlægi útsær, austan að austur- 
álfunni og vestan að Vesturheimi. Þessi sjór 
er líka kallaður suðurhafið, og stundum 
hafið kyrra. 

5. Indlandshaf, á millum austurálfunnar og 


Er 


14 


suðuríshafsins, og á millum austurálfunnar og 

Nýja-Hollands. 

Athugasemd. þar sem íshöfin koma saman við hin 
höfin, þar eru menn vanir að líta svo á, sem heimsskauta- 


baugarnir sjeu takmörkin á millum íshafanna og hinna haf- 
anna. 


"ó. gr. — Sjávarbotninn er eins Óósljettur og 
þurrlendið, og dýpi sjávarins því misjafnt; í- 
mynda menn sjer, að hið mesta dýpi sje 1 míla, 
en sumir halda þó, að það sje hálf þriðja míla. 
Þar sem sjávarbotninn nær næstum upp undir sjáv- 
arflötinn, þar kalla menn grynningar. Grynn- 
ingar þessar eru annaðhvort leirbleyta, sandrif 
eða sker. 

Þar sem hafið skerst inn í landið, myndast 
flói, ef breitt er yfir, en sje mjótt yfir, kallast 
það fjörður. Líka köllum vjer vík, sje hún 
stutt, en heldur breið í samanburði við lengdina. 
Fjörður eða vík, þar sem skip geta legið, kallast 
höfn, hvort hún heldur er mynduð af náttúrunni 
eða gjörð af mannahöndum. Stundum geta skip 
legið fyrir akkerum nálægt ströndinni, og gætum 
vjer kallað það lægi. 

Sund köllum vjer þá, þegar tvö lönd liggja 
nær því saman, og mjór sjór á milli, er sameinar 
tvo stærri hafshluta?. 








1) Hið mesta dýpi, sem mælt hefur verið nákvæmlega, 
er 6,400 fet. 

?) Þegar sund eru gjörð af manna höndum, köllum vjer 
rennur €ða skurði (KANAL). 


15 


6. gr. Vötn þau, sem eru á yfirborði þurr- 
lendisins, standa annaðhvort kyrr, eða eru renn- 
andi. 

Vatn það, er kyrrt stendur, og land liggur að 
á alla vegu, kallast stöðuvatn, og stundum að 
eins vatn. Í flest vötn rennur á og úr þeim 
aptur. Rennandi vatn kallast ýmist lækur, á eða 
fljót, eptir því, hvað vatnsmegnið er mikið. Þar 
sem vatn sprettur upp úr jörðinni, þar köllum vjer 
uppsprettu, en þar sem á eða fljót rennur í 
stöðuvatn eða sjó, þar köllum vjer ármynni! eða 
ósa. Það flýtur af sjálfu sjer, að uppspretta hverr- 
ar ár eða Íljóts verður að liggja hærra en mynni. 
Sumar ár kvíslast, þegar að sjó dregur, og köllum 
vjer það eyrar, er liggur millum kvíslanna, en 
sumar þjóðir kalla Delta?. 

7. gr. Utan um allan jarðarhnöttinn liggur 
loptið, og kallast sá hlutinn, er næstur er jörðinni, 
gufuhvolf, sökum þess, að þangað leggur allar 
gufur upp af jörðinni. Því lengra sem kemur upp 
í loptið, því þynnra verður það, ljettara og kaldara, 
og þegar svo langt er komið, að einni mílu nemi, 
„þá geta menh eigi lengur dregið það að sjer. 

Hreifingar loptsins köllum vjer vinda, storma 
og ofviðri, eptir því hvað þær eru ákafar. 

Vindarnir eru annaðhvort stöðugir eða breytilegir. Af 





1) Sumar ár hverfa niður Í jörðina. 
2) Það nafn er dregið af nafni grísks bókstafs, sem svo 
heitir, og er eins og þríhyrningur að lögun (A). 


16 


staðvindunum eru einna markverðastir Passat-vindarnir, 
sem svo eru kallaðir, á millum hvarfbauganna, og stefna á- 
vallt frá austri til vesturs. Á sumum stöðum er sama vind- 
staða helminginn af árinu, en hinn helminginn er vindurinn 
af gagnstæðri átt. 

8. gr. Loptslagið (Klóma) er eigi alstaðar 
eins; og er helzt aðgæzluvert við það, hversu 
mikill hitinn er, hversu mikil væta, oghverjir 
vindar þar eru helzt. Í þessu efni gilda þær 
setningar, er nú skal greina. 

A. 1, Hitinn er mestur undir og við 
jafndægrahring, og minnkar eptir því, 
sem nær dregur öðruhvoru heimsskaut- 
anna. 

Frá hvarfbaugunum og að jafndægrahring er lítill munur 
á hitanum, oger nær því eins mikill hitinn við hvarfbaugana 
og við jafndægrahringinn. Enn fremur ber þess að geta, að 
hitinn á sumrum minnkar hvergi nærri að sama 
skapi, og kuldinn vex á vetrum, eptir því sem lengra 
dregur frá jafndægrahring. Af þessu leiðir, að munurinn á 
árstíðunum er mjög lítill á milli hvarfbauganna, en verður 
því meiri, sem lengra dregur frá þeim. Í kuldabeltunum er 
sumarið reyndar mjög svo stutt, en hitinn að tiltölu mjög 
mikill, og er það mjög mikils vert fyrir grösin. 

2, Regn fellur mest á ári hverju und- 
ir jafndægrahring, en því minna, sem nær 
dregur heimsskautunum. En eigi fellur alstaðar 
jafnmikið regn á öllum tímum ársins. Á þeim 
hluta jarðar, sem liggur undir jafndægrahring og 
beggja vegna við hann, að hvarfbaugum, rignir að 
eins einu sinni eða tvisvar á ári, alla jafna um 


17 


sama leyti (rigningatíminn), en hina hluta ársins 
alls ekki. En á milli hvarfbauganna og heims- 
skautanna kemur regn á öllum árstímum, enda þótt 
eigi verði það jafnmikið á þeim öllum. 

því lengra sem dregur frá heimsskautunum og nær jaln- 
dægrahring, því færri verða regndagarnir, en vatns- 
megnið, sem fellur á ári, verður þó því meira. Af því er 
auðsætt, að skúrirnar eru því stærri og vatnsmeiri, 
sem nær dregur hvarfbaugunum, og þó langstærstar og vatns- 
mestar í hitabeltinu. 

3, Því nær sem drégur jafndægrahring, því 
aflmeiri verður vindurinn. 

Í hitabeltinu eru vindarnir miklu reglubundnari en í 
hinum beltunum. 

B, Í hinum nýja heimi er töluvert 
kaldara en í hinum gamla, jafnlangt frá jafn- 
dægrahring, að minnsta kosti, þegar kemur út fyrir 
hvarf baugana. 

Á báðum meginlöndum, að minnsta kosti á norðurhelmingi 
jarðar, er miklu kaldara austantil en vestantil, jafn- 
langt frá jafndægrahring, einkum þó á veturna. 

C, Loptið verður því kaldara, því 
hærra sem dregur upp í það eða lengra frá 
haffleti. Af því leiðir það, að það er töluvert 
kaldara á hálendi en á láglendi, sem hvorttveggja 
liggi jafnlangt frá jafndægrahring; og þannig er 
það opt. að uppi á fjöllum í hitabeltinu er sama 
loptslag, og það væri í tempruðu beltunum eða 


Jafnvel í kuldabeltunum. 


Ef menn fara upp eptir háum fjöllum, koma 


2 


á 


18 


menn að síðustu þar, er sólargeislarnir eigi geta 
brætt snjó og ís, jafnvel eigi þá, þegar heitast 
er á sumrum; en því mildara og heitara loptslagið 
er, því hærra er þangað upp, og hæst undir jafn- 
dægrahring. Lína sú, sem menn ímynda sjer dregna 
svo, að snjór bráðnar eigi fyrir ofan, kallast snj ó- 
lína, en sá snjór kallast jöklar. Sumir jöklar 
hlaupa fram á stundum, og kallast skriðjöklar. 
Þegar mikill snjór safnast í fjallabrúnir og gilbarma, 
eða annarstaðar, og hleypur síðan fram, kallast það 
snjóflóð. 

D, Langs með sjávarströndunum og úti á eyjum verður 
mismunurinn á veðráttufarinu og loptslaginu 
minni en upp tilsveita! þar er kaldara á sumrum, 


heldur en þegar upp í landið dregur, en eigi eins kalt'á 
vetrum. Einnig eru þar rigningar og þokur tíðari. 

8. gr. Þessi mismunur á loptslaginu er ein- 
sætt að gjörir mikið að um frjóvsemi jarðarinnar, 
og hver dýr eru á ýmsum hlutum jaróhnattarins. 

A, Í þeim hlutunum, er liggja næst heims- 
skautunum, eða í kuldabeltunum, vaxa mjög fáar 
grasategundir, og vex þar varla annað en mosi 
og lítið eitt af grasi. Aptur á hinn bóginn er þar 
mikill fjöldi af dýrum, bæði á landi, t.a: m. birn- 
ir, hjerar, úlfar, refar, hreindýr, og mörg önnur, 
og í sjónum, fiskar, hvalir og selir. Einkum er 
það þó af sjávardýrunum, að íbúarnir hafa uppeldi 
sitt og aðrar nauðsynjar; en af landdýrunum fá 





1) Sólargeislarnir verma fljótar jörðina, heldur en vatnið, 
enda hverfur ylurinn fljótar úr henni aptur. 


19 


þeir ágæta feldi og skinnavöru, og sökum þessa er 
það mönnum auðið, að lifa í þessum hinum köldu 
löndum. 

Í þeim hlutum jarðar, er liggja að kuldabelt- 
unum, á sjer á fæstum stöðum enn þá regluleg 
Jarðyrkja stað. Víðast eru þar stórir skógar, sem 
ýms villudýr lifa í; þar sem jörðin er að nokkru 
notuð, er það einkum til kvikfjárræktar.  Helztu 
atvinnuvegir manna eru þar dýraveiðar og 
fiskiveiðar. 

Í hinum tempruðu beltum fer akuryrkjan 
að verða aðalatvinnuvegurinn. Norðast! er hafur og 
bygg, og er hvorttveggja að nokkru haft til brauða; 
þegar lengra dregur suður á við, kemur rúg, og síðan 
hveiti. Þar sem hveiti vex svo, að það er helzt 
haft til brauðgjörða, þar er líka víðast mikil vín- 
yrkja. Næst hvarfbaugunum vex líka, auk víns- 
ins, hrísgrjón og maishveiti, ýmsir suðurlanda- 
ávextir og viðsmjör. Aðalkorntegundir þær, 
er vaxa í hitabeltinu, eru hrísgrjón og mais- 
hveiti; en þar að auki hafa menn sjer þar til fæðis 
nokkrar aðrar korntegundir, og þó einkum ýmsar 
Jurtir, er menn jeta rætur þeirra, eða trje, er menn 
hafa ávexti þeirra sjer til viðurværis (t. a. m. brauð- 
trjeð, pisangtrjeð, o. s. frv); og á sumum 
stöðum lifa menn eingöngu á þess konar jurtum 
og ávöxtum. Auk þess, er þegar hefur verið greint, 


2 


vex enn fremur í hitabeltinu sykur, kaffi og 





", Jafnlangt frá jafndægrahring að sunnan er haf eitt. 
Se 


20 


viðarull, og í mildu beltunum hör og hamp- 
ur; tóbak vex í hvorutveggja þessara belta. 

B, Í hitabeltinu eru að öllu samtöldu f eg- 
urst, stærst og aflmest dýr og jurtir. Þess 
„ber að geta, a) að trje þau, sem vaxa í hitabeltinu, 
halda blöðum sínum og laufi allt árið um kring, 
en annarstaðar á jörðunni eru það að eins bartrjen, 
sem eigi fella lauf sitt; en í tempruðu beltunum, 
næst við hitabeltið, fara þó sígræn trje að verða 
fleiri, en þau, er fella lauf á vetrum; 6, að þar 
sem grasvöxtur allur er þjettur og fagurgrænn í 
tempruðu beltunum, og einkum í hinum kaldari 
hlutum þeirra, þá eru öll grös í hitabeltinu mjög 
há og gisin. 

C, Það, sem sagt hefur verið um mismuninn 
á ýmsum jarðhlutum í ýmsu efni, á að eins við 
láglendið; en á hálendi getur ýms breyting orðið á 
þessu, og það svo, að í hitabeltinu vaxa sumstaðar 
sömu grös og í tempruðu beltunum, eða jafnvel í 
kuldabeltunum, ef fjöllin eru svo há, að loptslagið 
verði líkt. Eptir því sem lengra dregur 
upp eptir, eptir því verða jurtir og grös 
færri og smávaxnari. Þegar fjöllin hafa náð 
tiltekinni hæð, vaxa þar eigi trje, heldur að eins 
kjarr; þegar hærra kemur, vex ekkert kjarr leng- 
ur, heldur að eins smágrös, og þegar kemur enn 
þá hærra, þá vex að eins gras og mosi, þangað til 
að jöklar tálma öllum grasvexti. Á því sjest þá, 
að júrtirnar fækka, eptir því sem lengra dregur upp 


21 


eptir, að sama skapi og því, er lengra dregur frá 
Jafndægrahring. En grös þau, er vaxa á fjöllum 
eða í fjalllendi, er ágætt fóður fyrir fjenað, og því 
er það, að kvikfjárrækt er víðast mikil í fjöllóttum 
löndum. 

Athugasemd. Í vatni vaxa einnig grös og jurtir, en 
í sjó lítið annað en þang. því dýpri sem sjórinn verður, 


£ 


því færri grös vaxa þar, og úti á regin-hafi vex varla neitt. 


EH. 

Eigi er það hægt að segja, hversu margir menn 
lifa á jörðu vorri; en það þykir mega fullyrða, að 
það sjeu 900 milíónir, og sumir segja 1200 milí- 
ónir. 

Eptir mismuninum á líkamsskapnaði er vant að skipta 
mönnunum í 5 aðalflokka: 1, Kákasusflokkurinn. þeir 
menn eru hvítir á hörundslit, með fagurlagað höfuð, mjúkt 
og ljóst eða dökkt hár. þeir hafa fullkomnastan líkamavöxt, 
og byggja norðurálfu heims, vesturhluta austurálfunnar og 
norðurhluta suðurálfunnar; eru þeir hjer um bil 470 milíónir 
að tölu. 2, Mongolski flokkurinn. þeir menn eru 
móleitir á hörundslit, þunnhærðir og stríðhærðir, og hárið 
svart, smáeygðir, og standa kinnbeinin mjög fram. þeir byggja 
austurhluta og norðurhluta austurálfunnar og nyrzta hluta 
norðurálfunnar, og eru á að gizka hjer um bil 280 milíónir 
að tölu. 3, Malayaflokkur. þeir menn eru dökkvir á 
hörundslit, svarthærðir og mjúkhærðir, digurnefjaðir og munn- 
stórir. þeir byggja landsuðurhluta austurálfunnar, og eyjar 
bær, er þar liggja fyrir austan; þeir eru hjer um bil 20 milí- 
ónir að tölu. 4, Negrar (svertingjar, blámenn); þeir eru 
svartir eða dökkvir á hörundslit, svarthærðir og hárið ullar- 
kennt, varaþykkir, ennislitlir og hnakkinn stór. þeir byggja 
mestan hluta suðurálfu og nokkurn hluta eyja-álfunnar, og' 


22 


eru hjer um bil 100 milíónir að tölu. 5, Vesturheims- 
menn; þeir eru myrkrauðir á hörundslit, svarthærðir og 
stríhærðir, skeggið þunnt, og standa kinnbeinin mjög fram. 
þeir eru í Vesturheimi, og eru hjer um bil 14 milíónir að 
tölu. Sumar eru þær þjóðir, að þær hafa einkenni tveggja 
eða fleiri mannflokka, og standa því eins og mitt á milli 
þeirra. Auk þessara 5 flokka eru hjer um bil 10 milíónir 
manna, sem er blendingur úr ýmsum mannflokkum, sökum 
þess, að karlmaður og kona, er sitt hefur verið úr hvorum 
flokk, hafa átt börn saman. 

Lifnaðarhættir manna og atvinnuvegir eru marg- 
breyttir, og fer það að nokkru eptir landi því, er 
þeir byggja, og að nokkru eptir menntun þeirri, er 
þeir hafa náð. Sumir kynþættir eru með öllu ósið- 
aðir, og lifa á því einu, sem jörðin gefur af sjer 
sjálfkrafa, og svo dýraveiðum og fiskiveið- 
um. Sumir lifa af kvikfjárrækt, og hafa margir 
þeirra engan fastan bústað, en búa í tjöldum, og 
fara með hjarðir sínar úr einum stað í annan; og 
kallast þeir hjarðmenn (Nomader). Menntun, 
svo að menntun megi heita, getur að eins átt sjer 
stað hjá þeim, er tekið hafa sjer fastan bústað, og 
er það einkum þar, sem akuryrkja er atvinnu- 
vegur manna. Auk þessara atvinnuvega, er þegar 
var um getið, fást ýmsar þjóðir meir eða minna við 
ullarvinnu og silkivinnu, alls konar smíðar, 
íþróttir, verzlun og sjóferðir. 

Svo telst til, að 780 milíónir manna hafi fasta bú- 
staði, og byggja þeir alla norðurálfu og ýmsa hluti af hin- 
um heimsálfunum; hjarðm enn teljast hundrað milíónir, og 


s 


eru þeir einkum í miðhluta austurálfunnar og suðurálfunnar; 


23 


10 milíónir lifa á dýraveiðum og fiskiveiðum, og eru 
þeir einkum í Vesturheimi og eyja-álfunni. Hinir eru þá 
villumenn, og eru þeir flestir í eyja-álfunni, og lifa á því, 
sem náttúran af sjálfsdáðum af sjer gefur, og eins og hún lætur 
það í tje, án þess að þeir sjálfir vinni neitt að því, að afla 
sjer þess, er þeir þurfa lífinu til. viðurhalds. 

Bæði loptslag og fæða hefur mikil áhrif á líkamavöxt 
mannsins og sálarþroska. Í nánd við heimsskautin, þar sem 
loptslagið er mjög svo kalt og þokufullt, þar er einhver kyrk- 
ingur í líkamanum; hann er samanskorpinn og ljótur, eg 
sálargáfurnar sljóvar og daufar. Í hitabeltinu, þar sem loptið 
er heitt og saggasamt, þar verður líkaminn linur og örkvisa- 
legur; hann er fljótþroska, en eldist líka fljótt aptur; fýstir 
manna eru þar ákafari en í hinum jarðhlutunum, þar sem 
kuldinn er meiri. Reynslan sýnir það og sannar, að jarðar- 
gróðinn er hin hollasta mannfæða í hitabeltinu, og dýrakjöt 
í hinum beltunum. Forsjónin hefur því og svo um búið, að 
mikil gnægfi er af alls konar jarðargróða í hitabeltinu, en 
hann er mjög svo lítill eða því nær enginn í kuldabeltunum, 
enda þurfa menn þar styrkari fæðu, svo sem kjöt. 

Sumar eru þær þjóðir, enda þótt þær sjeu fáar, er svo 
eru villtar og ósiðaðar, að enginn á neitt við annan að sælda. 
Flestar þjóðir hafa gengið í reglubundin fjelög, er kallast 
ríki, og hafa þær eina stjórn. þar sem einn er stjórnari, 
kallast landið einveldi (wowARCHIr), og nefnist þess konar 
land keisaradæmi, konungsríki, hertogadæmi, o.s. 
frv. Hafi stjórnandinn einn öll völdin í hendi sjer, kallast 
það óbundið einveldi; ráði aðrir með honum í sumum 
þeim málefnum, er almenning varða, kallast það takmark- 
að einveldi. Hafi margir stjórn landsins á hendi, kallast 
það þjóðveldi (REPURLIK). 

Mörg er trúin á meðal mannanna. Sú kallast trúin 
drottnandi í einhverju landi, er játendur hennar njóta ein- 
hverra þeirra rjettinda, er aðrir hafa þar eigi. Helztu trúar- 


24 


brögð eru: 1, kristna $rúin, og eru játendur hennar hjer 
um þil 320 milíónir að tölu; 2, Gyðingatrúin, og eru 
Gyðingar hjer um bil 5 milíónir að tölu; 3, Múhameðs- 
trú; þeir, sem hana hafa, eru hjer um bil 112 milíónir. 4, 
Allir aðrir nefnast einu nafni heiðingjar, og eru það hjer 
um bil 470 milíónir manna. 





NORÐUBÁLPAIN A (Evropa). 


I. 


Norðurálfan er minnst af öllum heimsálf- 


um, og er hjer um 170,000 ferhyrndar mílur á stærð. 
Norðan að henni liggur norðuríshafið, að austan 
austurálfan, og greina Ural- fjöllin þær álfur; sunn- 
an að henni liggur miðjarðarhafið, og vestan að 
henni Atlants- haf. 


11. 


Í kring um norðurálfuna liggja höf þau 


og hafhlutar, er nú skal greina: 

1, Norðuríshafið (Dumbshaf), og skerst inn úr 
því hafið hvíta (Gandvík). 

Atlantshaf, og liggja úr því: 

a, Norðursjórinn eða Englandshaf. Dan- 


6, 


d, 


€, 


ir kalla það og Vesturhafið. 

Skagerak og Kattegat (Jótlandshaf); úr 
því ganga þrjú sund, er heita Eyrar- 
sund, stóra belti (Beltissund) og litla 
belti. (Meðalfararsund), og við þau er það 
samtengt 

Eystrasalti; úr því skerast botneski 
flóinn (Helsingjabotn) og finnski flóinn 
(Kyrjálabotn). 

Sundið milli Frakklands og Englands. 
Írska hafið, millum Englands og Írlands. 


26 


f, Biscaya-flói eða hafið spænska. 
Miðjarðarhafið. Norðan að því liggja 
norðurálfan og austurálfan, en sunnan að því 
suðurálfan. Úr því og út í Atlants- haf liggur 
sundið við Gíbraltar (Njörfasund). Ýmsir 
hafa hlutar þess sjerstök nöfn, og eru helztir: 
toskanska hafið, Adria-haf (Fenyjabotn), 
íónska hafið, Ægeus-haf (Grikklandshaf, 
Grikksalt), svarta hafið ogasovska hafið. 
Á millum Grikklandshafs og hafsins svarta 
liggur sundið við Dardaneller (eða Helle- 
spontus), Marmarahafið og sundið við 
Constantinopel (Sæviðarsund); millum - svarta 
hafs og asovska hafsins liggur Kaffa-sund. 
Ill. Yfirlit. Norðurálfunni er af náttúrunni 


skipt í aðalparta þá, er nú skal greina: 


1, 


Skandinavía; svo kallast Norvegur og Svía- 
ríki einu nafni, og liggja þau lönd fyrir norðan 
og austan Jótlandshaf; þau lönd eru að mestu 
hálend mjög, og eru svo að segja einn fjall- 
garður. Láglendi er þar eigi, en þó er land- 
suðurhluti Svíaríkis lægri en aðrir hlutir þessara 


„landa. 


Hæstur er fjallgarður þessi að vestanverðu; þeim megin 
hans er þokusamt og rigningasamt, en eigi ersvo veður- 
lagi farið austanvert við hann. þar er fremur kalt, og 
er kuldinn á vetrum bæði mikill og langvinnur. Korn- 
tegundir þær, er þar vaxa, eru bygg og hafrar. 


Hið austlæga sljettlendi (Rússland). 
Norðan að því liggur norðuríshafið, að austan 


21 


Ural- fjöllin, sunnan að því liggja Kákasus- 
fjöllin, svarta hafið, Balkan- fjöllin og Karpatha- 
fjöllin, að vestanverðu hið norðlæga sljettlendi 
norðurálfunnar, Eystrasalt, og svo Norvegur og 
Svíaríki. 

Á sljettlendi þessu er töluvert kaldara en í löndum 
þeim, sem fyrir vestan það eru, og liggja jafnsunnarlega, 
og því lengra sem dregur austur á við, því kaldara verður 
loptslagið; en það ræður sig sjálft, að norðan til á þess- 
ari sljettu er miklu kaldara en sunnan til. Á sljettu 
þessari vex víðast korn, mestmegnis rúg; og syðst á 
henni einnig hveiti. 
Hin norðlæga sljetta, fram með Eystrasalti 
að sunnanverðu, Englandshafi og Atlants- hafi: 
að hinum hliðum þess liggur hin austlæga sljetta, 
og fjallgarðar þeir, er ganga um miðbik norður- 
álfunnar. Hún er breiðust að austanverðu, og 
um miðbikið, með því Danmörk skagar þar 
norður úr henni?. Að vestanverðu gengur hún 
úttað Atlants- hafi öðru megin, og að vesturfjöll- 
unum í miðhluta norðurálfunnar hinu megin, og 
allt suður að Pyrenea- fjöllum. Hún nær þannig 
yfir Pólínaland, Prússland, norður- 
hluta Þýzkalands, Danmörk, Holland, 
Belgíu, og norðurhluta og vesturhluta 
Frakklands. 


„ 


Á. sljettu þessari er líka kornvöxtur mikill; um mestan 
hluta hennar er rúg haft til brauðgjörðar, en hveiti vest- 





" Sljettan nær um miðbikið norður að Vendilskaga 


á Jótlandi, og suður að marz-fjöllum á Þýzkalandi. 


a) 


2 


ís 


an og sunnan á henni. Af byggi er búið öl til, og er 
það almennur drykkur í þessum þremur hlutum norður- 


álfunnar, sem þegar eru nefndir.  Austanvert á sljettu 
þessari er loptslag allt kaldara, en vestan til á henni. 
Bretland hið stóra (England og Skotland) 
og Írland. Þau eru í Atlants- hafi, og gengur 
Ænglandshaf á millum þeirra og hinnar norð- 
lægu sljettu norðurálfunnar. Vesturhluti Eng- 
lands, mestur hluti Skotlands og nokkrir smá- 
hlutar Írlands eru fjöllóttir, en hinir hlutarnir 
eru. flatlendir. 

Loptslag er þar saggasamara en á meginlandi, og minni 
munur á árstímunum. Af korntegundum er það einkum 
bygg og hveiti, er yrkt er, og á Írlandi auk þess og 
það mestmegnis kartöplur. 

Fjallgarðarnir í miðhluta norðurálf- 
unnar; og liggja öðru megin að þeim sljett- 
lendi þau hin miklu, sem þegar eru nefnd (2 
og 8), en hinu megin þeir þrír miklu fjallgarðar 
í suðurhluta norðurálfunnar, er síðar munu hefndir 
(6, 7, 8). Þeir eru reyndar eigi áfast hálendi, 
heldur liggja sljettur á millum þeira, og er 
Ungaralandssljetta þeirra mest; einnig 
eru þar dalir á milli, og er Ríndalurinn 
þeirra merkastur; „sumstaðar er öldótt land. 
Nyrzt þessara fjalla er Harz- fjöllin, en austust 


- eru Karpatha-fjöllin. Með þessum hlutan- 


um telst þannig mikill hluti Frakklands, 
Þýzkalands og Ungaralands, og út- 
norðurhlutinn af Svissaralandi. Flest 


29 


fjalla þessara eru lág, og ná efstu tindar þeirra 
naumast upp í snjólínuna. 

Veðráttufar er hjer heitara og mildara, en í þeim hlut- 
um norðurálfunnar, sem þegar eru nefndir, og ræður það 
að líkindum, með því þessi hlutinn liggur sunnar, en þó 
er munur á veðráttunni eptir fjallahæðinni. Austanvert 
í þessum hlutanum er vetur miklu harðari en vestan til. 
þar er hveiti-yrkja og maiskorn, og vínyrkja 
einnig, þar sem láglent er. 


Þessir fimm hlutar, sem nú eru þegar greindir, 


kallast norðurhluti norðurálfunnar, og skilja 
á milli hans og suðurhlutans miklir fjallgarðar. 
sem þó eru eigi ávallt áfastir, og eru Alpa-fjöll- 
in. (Mundíufjöll), Pyrenea-fjöllin og Balkan- 
fjöllin; en suðurhluti norðurálfunnar eru þrjár 
hálfeyjar. er nefnast Pyrenea-hálfeyjan, ítalska 
hálfeyjan og gríska hálfeyjan. 


6, 


Pyrenea-fjöllin; þau greina Frakkland og 
Spánland, og ganga vestan frá Atlanis- hafi og 
austur að miðjarðarhafi; eru þau hæst 11,000 
fet; ná þau reyndar upp yfir snjólínu, en hvergi 
eru þar þó jöklar. 

Heitast er þar austan undir fjöllunum. Um jurtir og 
grös þar má segja hið sama sem á Mundíufjöllum. 
Alpa-tjöll (Mundíufjöll); þau eru fjöll mest 
og hæst í norðurálfu; ná þau inn í Frakk- 
land ogÍtalíu, yfir mestan hluta Sviss- 
aralands og inn í suðurhluta Þýzka- 
lands. Þau ná næstum því að útsuðurfjöll- 


2 


unum í miðhluta norðurálfunnar og austur að 


30 


Ungaralandssljettu. Þau eru hjer um bil 150 
mílur á lengd, en 20, og mest 40 mílur á breidd; 
þau eru hæst í miðjunni, og verða þar hæst 
14,000 fet. Þegar þau eru orðin svo há, að 
nemi átta eða níu þúsundum feta yfir sjávar- 
flöt, þá þiðnar eigi fremur snjór á þeim, og 
eru því miklir jöklar á þeim. Næstum allt 
vatn, er kemur úr Mundíufjöllum, rennur í fjór- 
ar stór-ár, og eru það Rhone, Rín, Po, og 
Donau, en Donau hefur þó eigi sjálf upptök 
sín í þessum fjöllum. Norðan að þessum fjöll- 
wm liggur Donau- dalurinn, en Po- sljettan sunn- 
an að þeim. 

Í Mundíufjöllum er veðráttufar mjög breytilegt. Lopts- 
lag er þar heitast vestan undir þeim, einkum á vetrum. 
Austanvert í þeim er nokkru kaldara. Við rætur þeirra 
og nokkuð upp eptir þeim vaxa KASTANIUR, VÍN og Mars- 
korn; þegar lengra dregur upp eptir, þá taka við beyki- 
trje og eikitrje, og korntegundir þær, er vaxa á norður- 
sljettu norðurálfunnar. því næst koma bartrjen, og 
góð beitilönd, en þar fyrir ofan búa eigi menn að stað- 


s 


aldri, en hafa þar í seljum um þrjá mánuði á sumrum; 

því að þar er ágæt hagaganga og fjárbeit. 

Austur úr Mundíufjöllum ganga Dinar-fjöllin: 

þau liggja í suður og austur, og ná austur í 
8, Balkan- fjöllin; þau fjöllliggja austur að svarta 

hafi, og greina austursljettu norðurálfunnar og 

grísku hálfeyjuna. 


Til suðurhluta norðurálfunnar teljast: 


9, Pyrenea-hálfeyjan eða spánska hálfeyj- 


10, 


31 


an, þ. e. Spánn og Portúgal. Hún er 
hálend, og lykja um hana Atlants-haf, Pyrenea- 
fjöll og miðjarðarhafið. Mestur hluti hennar 
er þurrlent og skóglaust hálendi, og liggja um 
það og utan að því miklir fjallgarðar. Dal- 
inir á millum þeirra, láglendið og strendurnar 
við miðjarðarhafið er mjög fagurt og frjótt land. 
Flestar ár renna þar í vestur. 

Loptslag er þar heitt, og uppi í landinu mjög þunt. 

Af korni vex þar mest hveiti og maiskorn, en þó er 
íbúunum arðsamari vínviðurinn, morberjatrjen 
(til silkiafla), og olíuviðurinn, er vex þar með fram 
sjávarströndunum. Auk þess vex þar mikill fjöldi suð- 
rænna ávaxta. það er auðvitað, að þetta vex eigi hátt 
uppi í fjöllum. 
Ítalska hálfeyjan eða Ítalía; liggja 
Mundíufjöll að henni að norðan, en miðjarðar- 
hafið lykur um hana á hina veguna. Norður- 
hluti Ítalíu er vatnamikil sljetta, og kallast Po- 
sljetta, og liggja að henni fjöll á þrjá vegu, en 
Feneyjabotn á eina. Í gegn um endilangan 
hinn hluta Ítalíu liggur skóglaus fjallgarður, 
er kallast Apennina- fjöll. Á millum fjalla 
beirra, er út úr þeim ganga á báða bóga, eru 
fagrir og skógi vaxnir dalir; en þá tekur við 
bylgjótt land, og með fram sjó er láglent og 
sljettlent. 

Loptslag er þar mjög blítt, einkum suður frá Apen- 
ninafjöllum og í syðri hluta Ítalíu. Kaldi er þar mjög 


32 


lítill á vetrum, og jarðargróðinn er þar hjer um bil 
hinn sami, eins og á Spáni og Portúgal. 

11, Gríska hálfeyjan, eða Tyrkjalönd og 
Grikkland. Að þeim liggja Balkan- fjöllin, 
Feneyjabotn og Grikklandshaf. Þau lönd eru 
mjög fjöllótt. 

Loptslag er þar nokkru kaldara, en á hinum tveimur 
hálfeyjunum, er næst voru taldar á undan, en jarðar- 
gróði er þar mjög líkur. 

Athugasemd. Norðurhluti norðurálfannar er miklu 
flatlendari en suðurhlutinn. Í suðurhlutanum kemur varla 
dropi úr lopti nema háust og vor, en því er engan veginn 
eins varið í norðurhlutanum. Í norðurhlutanum hafa menn 
sjer mestmegnis til fæðu rúgbrauð, smjör, kjöt og lítið eitt 
af kálmeti, og öl eða bjór til drykkjar. Suðurbúar hafa sjer 
til matar hveitibrauð, og viðsmjör í stað smjörs; þeir neyta 
minna kjöts en norðurbúar, en meira kálmetis, og vín hafa 
þeir sjer til drykkjar. 

IV. Íbúar norðurálfunnar teljast 256 milíónir manna, 
og eru þeir nær því állir af Kákasusflokknum, og skiptast í 
þrjá aðalflokka; það eru 1, gauzkar eða germanskar 
þjóðir, er byggja norðurhlutann, vesturhlutann og miðhlutann ; 
2. slafneskar þjóðir, er byggja austurhlutann, og 3, valsk- 
ar (ROMANISKE) þjóðir, er byggja suðurhlutann. Flestir 
norðurálfubúar eru kristinnar trúar'; í henni austanverðri eru 
nokkrir Múhameðs-trúar, og norðanvert í henni fáeinir heið- 





1) Þeir skiptast í þrjá aðalflokka: 1, páfatrúarmenn 
(katólskir eða rómversk - katólskir), og hafa næstum allar hinar 
völsku þjóðir þá trú, og nokkrar aðrar þjóðir; 2, þeir sem 
hafa gríska trú, og eru það einkum Slafar, er þá trú 
hafa; 3, mótmælendur (prótestantar), og eru það flestar 
sauzkar þjóðir. 


33 
ingjar. Í flestum löndum norðurálfunnar eru Gyðingar, og 
eru þeir að tölu alls hjer um bil tvær milíónir. 

V. Í skiptingu þeirri á norðurálfunni, sem 
Þegar er getið, er að eins gætt eðlis-ásigkomulags- 
ins. En henni er einnig skipt öðruvísi; hlutar þeir, 
er álfan skiptist í við það, eru annaðhvort ríki þau, 
sem nú eru, eða lönd þau, sem þeir menn byggja, 
sem eru sömu ættar og mæla á sömu tungu, 0. s. 
iry.; því að ýmsir þeir hlutar, er nú skulu nefndir, 
eru fleiri en eitt ríki. Þessir hlutar eru: 

1, Norvegur; 2, Svíaríki; 3, Rúss- 
land og Pólínaland; 4, Prússland (Preus- 
sen); 5, Þýskaland; 6, Ungaraland (Un- 
garn); 1, Danmörk; 8, Niðurlöndin eða 
Holland; 9, Belgía; 10, Bretland hið 
mikla og Írland; 11, Frakkland; 12. 
Spánn; 13, Portúgal: 14, Svissaraland 
(Sehweiz): 15, Ítalía: 16, Tyrkjalönd; 17, 
Grikkland. 








KONUNESBÍKIN NORTEGUR 
0E STÍARÍKI. 


1, Nörvegur er vestari hlutinn, en Svíaríki 
hinn eystri. Að þeim liggja Rússland, Helsingja- 


botn, Eystrasalt, Eyrarsund, Jótlandshaf, norður- 
3 





34 


hluti Atlants-hafs og íshafið nyrðra. Eru þessi lönd 
bæði til samans 14,000 ferhyrndar mílur á stærð. 

þessi lönd skilur að norðanverðu fjallgarður sá, er nefnist 
Kjölurinn; en er suður eptir dregur, beygist hann í útsuður, 
en landamærin stefna í sömu átt og áður, og eru þau úr 
því að eins sett af mönnum, án þess að náttúran hafi nokkra 
aðgreining gjört. 

2, Norvegur og Svíaríki eru lönd fjöllótt, 
og varla annað en fjöll og dalir. Mestur hluti 
þeirra er samstæður fjallgarður. Hæsti hluti 
fjallgarðs þessa gengur norður frá íshafi, og suður 
eptir, og nefnist lapplenzku fjöllin og svo 
Kjölurinn; þá tekur við Dovrefjeld (Dofrafjöll), 
og stefna í útsuður; þegar Dofrafjöllum sleppir, 
stefnir fjallgarður þessi aptur beint í suður, og nær 
næstum suður að sjó; hefur hann þá ýms nöfn, t. 
a. m. Langfjeld (Langafjall), Félefjeld o. s. frv. 
Fjallgarður þessi $r á sumum stöðum 12 og allt 
að 15 mílur á breidd. Hann er flatur að ofan, 
og eru uppi á honum ýmsar öldumyndaðar 
fjallsljettur; enginn maður býr þar að stað- 
aldri, en smákofar eru þar á strjálingi, og opt 
langt á milli; búa í þeim sauðamenn á sumrum: 
því að menn halda þá þangað fjenaði sínum, og 
hafa þar í seli, með því þar eru víða ágætir hagar. 
Uppi á sumum fjalla þeirra, er liggja út úr megin- 
fjallgarðinum, eru og flatneskjur, og kalla Norð- 
menn þær „Marker“. Hæstu fjöll í Norvegi eru 
8000 fet, og á sumum þeirra liggja jöklar, einkum 


35 


á Langafjalli. Vesturbrúnin á fjallgarði þessum er 
hæst, og eru vesturstrendur Norvegs mjög sæbrattar. 
Norvegur liggur og allur hærra en Svíaríki. 

Suðurhluti Svíaríkis er nokkru mishæða-minni en Nor- 
vegur og norðurhluti Svíaríkis; það er hálend sljetta; er þar 
jarðvegur mjög grunnur, og klappir undir, en bæði eru þar 
barrskógar og akrar. Einstaka gróðurlausir klettar gnæfa upp 
úr sljettu þessari. Syðsti hlutinn, Skáney, er sljettastur, 
og þó öldóttur 

Um veðráttufar og loptslag sjá bls. 26. 

3, Norvegur er mjög vogskorinn, og skerast 
óteljandi firðir inn á milli fjallanna og langt í land 
upp, einkum vestan í landið. Af fjörðum þessum 
eru merkastir: Chrístiania- fjörður (Víkin), er skerst 
úr Jótlandshafi sunnan í landið; innri hluti Víkur- 
innar kallaðist áður Foldin, og eystri vogurinn 
Oslóarfjörður, er gengur upp að Ohrístíania. 
Vestan í landið skerast Stavanger-fjörður (Stal- 
angursfjörður), Hardanger-fjörður (Harðangur), 
Sogne-Söen "(Sognsær), Throndhjems- fjörður 
(Þrándheimsfjörður), Vest- fjörður (Vestrafjörður), 
og óteljandi aðrir smærri. 

4, Í Norvegi og Svíaríki er mikill fjöldi 
stöðuvatna; eru þau flest djúp, og lukt klettum og 
hömrum utan. Þar er og mikið af ám og elfum; 
eru þær flestar straumharðar mjög, og fullar af 
klettum, og af þeim sökum eru þær næstum allar 
óskipgengar. Í þeim eru og miklir og háir fossar. 

Mjösen (Mjörs) er stærst allra stöðuvatna í 


Norvegi. Í það vatn rennur á sú, er nefnist Lowgen, . 
g. 


36 


en úr því aptur Vormen {Vermá), og rennur hún 
í aðra á, er heitir Glommen (Raumelfur), og er 
nokkru austar; á sú, er myndast úr þessum tveim- 
ur, nefnist Storelven (Elfur), og er sú stærst á í 
Norvegi, og fellur út í Víkina austanfjarðar. Þá 
er Ganlelven (Gaul) í Þrándheimi. 

Í Svíþjóð eru þrjú stórvötn: 1, Venern (Vænir), 
2, Vettern (Veitur) og 3, Milaren (Lögurinn, Mar). 
Af ám eru merkastar: Claraelven, er kemur frá 
Norvegi og rennur suður í Væni, og Götaelven 
(Gautelfur, Elfur); hún fellur úr vatninu Væni og 
vestur í Jótlandshaf. (Fornmenn kölluðu Claraelven 
einnig Gautelfur). 

5, Þat, sem náttúran af sjer getur í löndum 
þessum, er einkum járn, kopar, og barrtrje, 
og fæst úr þeim timbur og tjara, enda eru flest 
hús þar úr timbri: fiskveiðar eru þar og miklar, 
einkum vestan og norðan á Norvegi, og eyjunum, 
er liggja þar með landi fram. Kvikfjárrækt er 
þar og talsverð. Helætu villidýr eru birnir, úlfar 
og refar. 

Silfur er og nokkuð í þessum löndum; kornyrkja er þar 
og stunduð næstum norður á landsenda; en eigi er hún 
mikilvæg, nema í suðurhluta Svíþjóðar. 

6, Íbúar Norvegs eru rúm milíón að tölu, en 
rúmar þrjár milíónir í Svíaríki. 

Yfirtrú eða megintrú í þessum löndum er Lúterstrú. 
Norðmenn mæla sömu tungu og Danir, en Svíar mæla sænsku. 
Í hvorutveggja þessara landa eru fáar verksmiðjur, og þó 
einkum í Norvegi. Aðalatvinnuvegir lándsbúa er málmnáma- 


97 
starfi, skógarhögg, fiskiveiðar, kvikfjárrækt og akuryrkja 
Nokkur. 

Norvegur og Svíþjóð eru tvö konungaríki, en einn er 
konungur í báðum. Vald hans er einskorðað í báðum ríkj- 
unum, en að öðru leyti hefur hvort ríkið sína stjórnarskipun 
og sín lög fyrir sig, og hafa þau alls ekkert hvort við annað 
saman að sælda í innanríkis-málefnum. 


A, Norvegur (Norge). 

Hann er 6,000 ferhyrningsmílur á stærð, og er 
honum skipt í fimm umdæmi (Sttfter): 1, Ohristi- 
ania- eða Aggershuus-umdæmi; 2, Christian- 
sands-umdæmi; 3, Bergens- (Björgynjar-) um- 
dæmi; 4, Throndhjems- (Þrándheims-) umdæmi; 
5, Nordlands- um d em i (Hálogaland og Finnmörk)“. 
Einn er biskup í hverju umdæmi. 





1) Með því mörgum mun þykja fróðlegt, að vita fylkja- 
skipun í Norvegi í fornöld, þá skal telja þau hjer. Nú telst 
Norvegur eigi lengra suður eptir austanfjarðar, eða suður með 
Víkinni að austan, en að Svínasundi, en undir Norvegskon- 
unga í fornöld lá nanvsnEnw, sem svo er kallað, í Svíaríki, 
kallaðist það Ránríki; lá það fram með Jótlandshafi og náði 
suður að Gautelfi; austan að því lá Eiðaskógur, og Markir 
nokkru norðar. Norður af Ránríki var Raumafylki. Ránríki 
ognokkur hluti Raumafylkis kallaðist og Álfheimar. Vestan 
að Raumafylki lá Vingulmörk, fram með Víkinni að austan 
og inn að botni á Oslóarfirði, en vestan fram var Vestfold; 
þar fyrir vestan og útsunnan var þelamörk (einn hluti 
hennar kallaðist Grænland); því næst lá Egðafylki (skiptist 
bað í Vestur - Agðir og Austur- Agðir. Sjávarströndin með 
fram Víkinni að vestan kallaðist Limgarðssíða. Í norður 
frá Vestfold var Hringaríki, og norður af því Haðaland, 


38 


Bæir: 

1, Christiania, við Víkina, skammt frá 
Osló; það er höfuðstaður Norvegs, og er þar háskóli. 
Íbúar eru 30,000. 

Dramm en, fyrir sunnan og vestan Christiania, 
við fjörð einn, er skerst inn úr Víkinni; þar er 
trjáverzlun. Íbúar eru 8,000. 

Kongsberg, fyrir sunnan og vestan Dram- 
men; þar eru silfurnámar. 





en austur af Haðalandi og norður af Raumafylki var Heið- 
mörk. Í norður frá Þelamörk lá Haddingjadalur, og 
morðan að honum Valdres. Norður frá Valdres og Haðalandi, 
en í útnorður frá Heiðmörk, voru Guðbrandsdalir, og 
fyrir austan þá Eystri-Dalir; norður af Eystri-Dölum var 
Gauldælafylki, þá Stjórdælafylki, þá Verdæla- 
fylki, þá Sparbyggjafylki í landnorður frá þrándheims- 
firði; en vestan að nyrðri hluta Eystri-Dala og Gauldælafylki 
var Orkdælafylki, og náði það norður að þrándheimsfirði. 
þá var Strindafylki, þá Skeynafylki, ogþá Eynafylki. 
þessi þrjú fylki lágu beggja vegna fram með þrándheimsfirði. 
Með sjó fram syðst, vestur af Egðafylki, var Rógaland 
eða Rýgjafylki, þá Hörðaland, þá Sogn eða Sygna- 
fylki, þá Fjalir, þá Firðafylki, þá Sunnmæri, þá 
Raumsdælafylki, þá Norðmæri, beggja vegna við 
Þþrándheimsfjörð, þá Naumdælafylki, og þá Hálogaland 
nyrzt. það eru alls 29 fylki. 

Raumaríki, Heiðmörk, Haðaland, Valdres og Guðbrands- 
dalir kölluðust einu nafni Upplönd, og stundum taldist 
Hringaríki með Upplöndum. 

Til Þrándheims töldust þessi 8 fylki: Eynafylki, 
Skeynafylki, Strindafylki, Sparbyggjafylki, Verdælafylki, Stjór- 
dælafylki, Gauldælafylki og Orkdælafylki. 


39 


Frederikshald, austanvert við Víkina; þar 
er nafnfrægt vígi. 

2, Úhrístiansand, suður við landsenda; 
það er sjóborg. Íbúar eru 8,500. 

3, Bergen (Björgyn), vestan á Norvegi; þar 
er mikil fiskverzlun. Íbúar eru 24,000. 

4, Throndhjem (Niðarós, Þrándheimur), 
við Þrándheimsfjörð; þar er koparverzlun og fisk- 
verglun. Íbúar eru 14,000. 

Röraas, í austur og suður frá Þrándheimi; 
þar eru koparnámar. 


B, Svíþjóð (Sverrige). 

Hún er 8,000 ferhyrningsmílur á stærð. Hún 
skiptist í þrjá aðalhluti: 1, hin eiginlega Sví- 
þjóð; 2, Gothland (Gautland), og teljast með því 
eyjarnar Öland (Eyland) og Gottland (Gotland), í 
Eystrasalti; 3, Nordland (Markir)Í. 





1) Svíþjóð var þannig skipt í fornöld (Syðst og vestast 
var Skáney, og þar norður af, með fram Jótlandshafi, Hal- 
land, og náði það norður að Gautelfi, en austur af Skáney, 
með fram Eystrasalti, var Bleiking; lágu þessi þrjú fylki lengi 
fram eptir öldum undir Danakonung og voru talin til Dan- 
merkur): Norður af Skáney og Bleiking lágu Smálönd, og 
austur að sjó; norður af Smálöndum lá Eystra-Gaut- 
land, austan að vatninu Veitur (nú WETTERN), en vestan 
að því Vestur-Gautland, milli þess og Vænis, og suður 
og vestur að Hallandi og Ránríki, en vestanvert við Væni var 
Dalur. Í norður frá Eystra- Gautlandi var Suður manna- 
land, og náði það norður að Leginum, en fyrir norðan hann 


40 
Bæir helztu: 

1, Stokholm (Stokkhólmur); stendur hann á 
hólmum í Leginum, og kallaðist sunnan á hólminum, 
sem meginbærinn stendur á, Agnafit í fornöld; 
sundið millum bæjarins og meginlands að sunnan- 
verðu kallast Söderström (Konungssund), en að 
norðanverðu Norderström (Stokksund); en stórar 
undirborgir standa sín hvoru megin á meginlandi. 
Það er höfuðborg Svíþjóðar, og eru íbúar 85,000. 

Upsala (Uppsalir), norður frá Stokkhólmi. Þar 
er háskóli. 

Falun, í vestur og norður frá Uppsölum. Þar 
er mikill eirnámur. - 

2, Göthaborg (Gautaborg), við ósa Gaut- 





var Fjaðrundaland vestast, Áttundaland þar fyrir 
austan, og norður af því var Tíundaland, og austur með 
fram Eystrasalti Sjáland; þessi 4 fylki kölluðust einu nafni 
Uppland. Vestur frá Suðurmannalandi var Næríki eða 
Náríki, og norður af því aptur Vestmannaland; en 
vestur frá Næríki og Vestmannalandi, millum þeirra og Rauma- 
fylkis í Norvegi, var Vermaland, en norður af Vestmanna- 
landi lá Járnberaland (nú DararnE); þá lá Gestreka- 
land millum þess og Helsingjabotns, norður af Tíundalandi, 
en norðan að Gestrekalandi lá Helsingjaland, en vestan 
að Helsingjalandi lágu Herdalir, og þar norður af Jamta- 
land. Norður frá Helsingjalandi, kring um Helsingjabotn, 
var Kvenland, en fyrir norðan Kvenland og Jamtaland tók 
við Finnmörk, og náði hún norður að Dumbshafi; en fyrir 
austan Finnmörk, austur við Gandvík, og eins að austanverðu 
við hana, virðast Jötunheimar eða Risaland að hafa 
verið. 


41 


élfar, þar sem hún fellur í Jótlandshaf. þar er 
verzlun mikil, og íbúar 30,000. 

Norrköping (Norðurkaupangur), við Eystra- 
Salt, í suður frá Stokkhólmi. Íbúar ern 14,000. 

Calmar (Kalmar), við Eystrasalt, upp af Ey- 
landi, og er sá staður nafnkenndur í sögunni; því 
að þar var samið um sameiningu Danaveldis og 
Svíþjóðar árið 1397. 

Carlskrona, vestanvert við suðausturtanga 
Svíþjóðar; þar liggur herfloti Svía. Íbúar eru 13,000. 

Malmö (Málmhaugur), syósti bær á vestur- 
ströndum Svíþjóðar, við Eyrarsund, svo að segja 
andspænis við Kaupmannahöfn. 

Land (Lundur), litlu norðar og austæ en Málm- 
haugur; þar er annar háskóli Svía. 

Helsingborg (Helsingjaborg), við Eyrarsund, 
andspænis Helsingðer á Sjálandi. 

3, Gefle er merkastur bær í Norrland, og 
stendur hann við Eystrasalt. Þar er töluverð vergl- 
un. Íbúar eru 8000. 

Norðurhluta Norrlands byggja Lappar; eru 
það hjarðmenn, og lifa næstum eingöngu á hrein- 
dýrum, og sumir á fiskiveiðum. 


42 


KEISABADENIÐ BÚSSLAND 
(GARÐAR. 


2 


Til þess lúta mörg lönd, í norðurálfu, austur- 
álfu og Vesturheimi; en hjer skal að eins getið 
landa 
Rússa í norðurálfu heims. 

1, Norðan að því liggur íshafið nyrðra og 
Gandvík, austan greina Ural- fjöllin Rússland og 
austurálfu; sunnan að því liggur austurálfan, hafið 
svarta og asowska hafið (Ellipaltar?), er skerst 
norður úr svarta-hafi, og svo Tyrkjalönd, en að 
vestan Ungaraland, Pólínaland, Prússland, Eystra- 
salt, með Kyrjálabotni og Helsingjabotni, Svíþjóð 
og Norvegur. 

Rússland er hjer um bil 96,000 ferhyrnings- 
mílur á stærð. Frá norðri til suðurs er það 400 
mílur, þar sem lengst er, en 300 mílur frá vestri 
til austurs. 

2, Rússland nær nærfellt yfir austursljettu 
norðurálfunnar. Einungis á landamærunum og út- 
skæklunum eru. fjöll. Nyrzt eru sljettur miklar, 
gróðurlausar og fullar af fenjum og foræðum, og eru 
þær því ávallt ísi þaktar; þar fyrir sunnan er landið 
öldótt og skógi vaxið, en þó mjög votlent og mýr- 
lent, og eru þar mörg vötn og stór. Miðhluti 


2 


landsins er í einlægum ölduhryggjum; eru þar 


43 


miklir skógar, og akurlendi gott. Suðurhlutinn 
er skóglaust land og flatneskjur miklar og votlend- 
ar; en því nær engin eru þar stöðuvötn. 

Lýsing þessi nær eigi til 1, Finnlands; svo nefnist landið 
fyrir norðan Kyrjálabotn, og norður með Helsingjabotni að 
austan. það er lágur og flatur fjallshryggur, og eru Í hann 
margar dældir og dalir; fullt er þar og af stöðuvötnum, fenj- 
um og foræðum. Jarðvegurinn er líkur því, sem hann er í 
Svíþjóð, klappir undir niðri; 2, Krimm; svo nefnist tangi 
sá, er gengur suður í hafið svarta, milli þess og Ellipalta. 
Suðurhluti tanga þessa er fjöllóttur. 

Austan við sljettlendi þetta eru Ural- fjöllin; 
ná þau norður að íshafi og nær því suður undir 
kaspiska vatnið, svo að einar 40 mílur eru á milli, 
en það er sljetta ein svo lág, að lægri er en sjávar- 


flötur; en kaspiska vatnið liggur mestallt í austur- 


álfu. Í fjöllum þessum er mikil gnægð af málmum. 
Um loptslag er áður talað á bls. 27. Veturinn er lang- 
ur, en samar stutt og heitt, einkum í miðhluta landsins. 
3, Helztu ár eru: 

1, Dawina (Vína), og fellur hún í Gandvík. 

2, Wolga, mest fljót. í norðurálfu heims; sprettur 
það upp nokkru fyrir sunnan Aldeigjuvatn 
(Ladoga), rennur fyrst í austur, og beygir svo 
í suður; það er 340 mílur á lengd, og rennur 
loks í kaspiska vatnið. 

„ Don (Tanakvísl) rennur í asowska hafið. Fram 
með því fljóti og asowska hafi búa Kósakkar ; 
er það herská þjóð, og lifir á kvikfjárrækt. 


2 


4, Dnieper rennur í svarta hafið. 


Í4 


et 


Dniester sprettur upp í Karpata- fjöllum, og 
fellur líka í svarta hafið, og sömuleiðis 
6, Pruth og 
7, Donaw (Dun, Duná); það er mikið fljót; kem- 
ur það frá Þýzkalandi, og greinir síðast Rúss- 
land og Tyrkjalönd. 
8, Nerva rennur úr Aldeigjuvatni, og er að eins 
9 mílur á lengd, en bæði breitt og djúpt. 
9, Díiina (Dýna) rennur út í Eystrasalt. 
10, Niemem rennur inn í Prússland og svo út í 

Eystrasalt. 

Austur frá Kyrjálabotni eru vötn þau tvö, 
sem merkust eru í Rússlandi, Ladoga (Aldeigja) 
og Onega. 

4, Helzti arður nyrzta hluta landsins eru 
skinn og felldir og trjáviður; í miðhluta 
landsins eru skógar miklir, bæði barrviðárskógar 
og laufviðarskógar; þar vex og korn, hör og 
hampur; í suðurhlutanum er kvikfjárrækt 
aðalbjargræðisvegur landsbúa; þar vex og vín og 
ýms suðræn aldini. Í fjöllunum eru málmar, og 
einkum gull í Ural- fjöllunum. 

5, Íbúar eru hjer um 56 milíónir. 
það era Rússar, auk ýmissa annara þjóðflokka, er mæla 


á ýmsar tungur. Megintrúin er gríska trúin; að vestan- 
verðu eru þar og margir páfatrúarmenn og mótmælendur 
(ÞROTESTANTER); að sunnan og austan eru margir Múha- 
meðs-trúar, og nyrzt eru nokkrir heiðingjar. þar í landi eru 
búin til kerti, sápa, segldúkar og færi. Rússakeisari er óbund- 


inn einvaldur. 


45 


. 


6, Rússlandi má skipta í sex aðalhluti: 


1, Fylkin við Eystrasalt'; 2, Stóra-Rússland, og 
teljast með því wowasa-sæmnia; eru það tvær stórar eyjar 
í norður-íshafi; 8, Konungaríkin KASAN Og ASTRACHAN Í 
landsuðursátt; 4,Suður-Rússland; 5, Litla-Rússland, 
eg 6, Vestur-Rússland?. 





1) Það er Kúrland, Eystland, Kyrjálaland (KARELEN) og 
Finnland. 


2) Þessi eru lönd og ríki nefnd í Rússlandi í fornöld: 
Nyrzt, við Dumbshaf, voru Jötunheimar, og fyrir sunnan 
þá, með fram Gandvík að austan, Bjarmaland; þá Kven- 
land við Helsingjabotn, og fyrir sunnan það Finnland; 


kallaðist syðri hluti þess, er lengst skagar út í Helsingjabotn, - 


með sjó fram, Balagarðssíða. Fyrir sunnan Finnland, 
með fram Kyrjálabotni, var Kyrjálaland, en sunnan að 
Kyrjálabotni og suður að Dýnu var Eystland, þá Kúr- 
land, og því næst Palteskja, er náði suður að mEmEL; 
en austur af þessum þremur fylkjum, er síðast voru nefnd, 
var Hólmgarður, og náði það yfir mestan suðurhluta 
Stóra - Rússlands, en austurhlutinn af Hólmgarði var kallaður 
Súrzdalir, en þátók við Vúlgaría þar fyrir austan, þar 
sem áin woLGa beygist suður á við, og mun hafa verið hjer 
um bil sá hlutinn af KASAN, sem liggur fyrir vestan wWoLGA. 
Fyrir sunnan Hólmgarð var Kænugarður; gekk það land 
austur að ánni DON, með fram AsowsKa hafinu og svarta 
hafinn, og hefur þá verið vestari hlutinn af Suður- Rússlandi 
ug mestur hluti Litla- Rússlands. Fyrir sunnan Hólmgarð er 
og nefnt Austurríki, en eigi vita menn afstöðu þess. 
Suður af Súrzdölum, vestanvert með ánni DON, er kallaðist 
Tanakvísl, og suður að ósum hennar, þar sem hún fellur 
í As0WsKa hafið, sögðu fornmenn hafa verið Vanaheim, 
en Ásaheim fyrir austan hana. 


“ M 


46 


Bæir helztu: 

1, St. Petersborg (Pjetursborg); það er 
höfuðstaður Rússa og aðsetursstaður keisarans, 'og 
stendur við Neiwa-fljót. Það er skrautlegur bær og 
skipulega gjörður; þar er mikil verzlun, og þar er 
háskóli. Íbúar eru 500,000. 

Kronstad, á eyju einni í Kyrjálabotni: þar er 
kastali, og liggur þar mestur hluti herflota Rússa. 
Íbúar eru þar 50,000. 

Riga, við Dýnufljót; þar er verzlun mikil á 
korni, hör og hampi. Íbúar eru 70,000. 

2, Moskau eða Moskwa; það var hinn 

„forni höfuðstaður ríkisins. Hann stendur í miðju 
landi, suður og austur frá Pjetursborg, og er aðal- 
setur allrar innanríkis-verzlunar; þar er háskóli. 
Íbúar eru 350,000. 

Tula, í suður frá Moskwa; þar er byssu- 
smiðja. Íbúar eru 52,000. 

Archangel, við Vínu, skammt þaðan er hún 
rennur í Gandvík; verzla bæjarbúar mjög með 
felldi og trjávið. Íbúar eru 20,000. 

3, Kasan stendur við Wolga; þar er há- 
skóli. Íbúar eru 60,000. 

Astraechan, við ósana á Wolga; hafa bæj- 
arbúar miklar fiskiveiðar í ánni, og nokkra verzlun 
við austurálfumenn. Íbúar eru 50,000. 

4, Odessa, við hafið svarta; þar er mikil 
kornverzlun. Íbúar eru 70,000. 


47 
5, Kiew, við Dnieper-fljótið, í Litla - Rúss- 
landi. Það er gamall bær. Íbúar eru 45,000. 
6, Wilna, í Vestur - Rússlandi. Íbúar eru 
56,000 að tölu, en nærfellt 30,000 af þeim eru 
Gyðingar. 





KONUNGSRÍKIÐ ÞÓLÍA: 
LAND (SLJEFNUÐLANNA- 
HAND). 


Það ríki liggur vestan að Rússlandi, en sunn- 
an að Pólínalandi liggur Austurríkislönd, en vestan 


að því og norðan lönd Prússakonungs. það er 


2,330 ferhyrningsmílur á stærð. 

Pólínaland er austurhluti norðursljettu 
nhorðurálfunnar. það er sljettlent og láglent: 
er þar ýmist akurlendi, eða mýrar og fen, eða skóg- 


lendi. Um landið fellur á sú, er Weiehsel nefnist; 


það er mikil á og kemur sunnan úr Karpata- 
fjöllum, rennur síðan um Prússland og svo út í 
Eystrasalt. 

Hið helzta, er náttúran leiðir fram, er korn, 
skógar og kvikfjenaður; en eigi er landið vel 
yrkt. 


48 


Íbúar eru 47 /s milíón að tölu. 


þeir tala flestir pólska tungu, og em “stir páfatrúar. 
þar eru 500,000 Gyðinga. Pólínaland er kallað konungsríki 
enn, en reyndar er það eigi annað en fylki af Rússlandi. 

Warsehau er merkastur staður þar í landi, 
og höfuðstaður landsins; hann stendur við Weischel- 
fljótið; þar er háskóli. Íbúar eru 150,000. 





KONUNESRÍKIÐ PRÚSSLAND 
(PhlBUSSEID. 


1, Tveir eru aðalhlutar ríkis þessa: 1, hið 
eiginlega Prússland, þ. e. eystri hlutinn, og 
lykja um hann Rússland, Pólínaland, Þýzkaland og 
Eystrasalt; 2, ýms fylki Norður-Þýzkalands, 
og er það meiri hluti þessa konungsríkis. Allt er 
það 5000 ferhyrningsmílur á stærð. 

2, Frá landslagi og eðli hinna þýzku fylkja 
skal skýrt, þegar talað verður um Þýrkaland. 
Hið eiginlega Prússland er einn hluti 
norðursljettu norðurálfunnar; það er 
sljettlent, og sumstaðar mjög votlent. Fram með 
ám er jarðvegur þar góður og frjóvsámur, en víð- 
ast annarstaðar sendinn. Víða eru þar fen og 
foræði, og fjöldi stöðuvatna. 


49 


Weichsel er stærst fljót þar; kemur það frá 
Pólínalandi, og fellur í Eystrasalt. 

Niemen rennur og um Prússland, og nefn- 
ist þar Memel; rennur hún og í Eystrasált. 

Inn úr Eystrasalti skerast tveir flóar, er heita KumscnEs 
HAFF Og FRISCHES HAFF, Og ganga Íram á milli lóa þess- 
ara og Eystrasalts tveir langir og mjóir sandtangar. 

4, lið helzta, er landið af sjer getur, er korn, 
trjáviður og fjenaður; flyzt þaðan mikið af 
timbri, bjálkum, siglutrjám og tjöru. 

Íbúar alls ríkisins eru £6 milíónir. 

Í mestum hluta ríkisins mæla menn á þýðverska tungu, og 
í austurfylk kjunum einnig á pólsku. Flestir eru íbúar Lúters- 
trúar; en Í POSEN, SCHLESTEN, Og fylkjunum við Rín er 
meiri hluti landsbúa páfatrúar. Í flestum hlutum landsins er 
akuryrkja og kvikfjárrækt, aðalbjargræðisvegur manna, en í 
scnLEstEn, Vestfali, og Rínfylkjunum eru það verksmiðjur. 
Er scanæsign nafnkennd fyrir ljerept þau, er þaðan fást; á 
Vestfali eru búin til ljerept, alls konar járnsmíði og stál- 
smíði; Í Rínfylkjunum er búið til járnsmíði, stálsmíði, 
klæði, vefnaður úr viðarull, o. s. frv.  Verælun er þar í mikl- 
um blóma. — Prússland telst með þeim löndum norðurálf- 
unnar, þar sem mest er menntun; vísindi og fróðleikur eru 
þar í miklum blóma. — Stjórnarskipun er þar bundin ein- 
Vveldisstjórn. Landinu er skipt í 8 fylki. 


A, Hið eiginlega Prússland'!. 
Það skiptist í tvö fylki, 1, Prússland, hið 
Eystra og hið vestara, og 2, Posen. ; 

) Landið vestanvert við ána Memel halda menn- að. verið 
hafi það, er fornmenn“ Kölluðú Sámland, óg“ þó einkufi 
tangi sá, er gengur út Í Eystrasalt ríillúð Kvriðoris og 
FRisonrs sapr; þar.fyrir sunnan og vestan var Ernlaid, 





50. 
Bæir merkastir: 

Königsberg, í Prússlandi hinu eystra, 
skammt frá Frisches Haff; þar er háskóli. Íbúar 
eru 75,000. 

Dansig, í Prússlandi hinu vestara, við Weich- 
sel- fljótið, skammt þaðan er það fellur í Eystra- 
salt; þar er rammgjörður kastali, og þar er korn- 
verzlun talsverð. Íbúar eru 66,000. 

Posen, í fylkinu Posen. Íbúar eru 42,000. 


B, þýzku fylkin. 

Þau eru 1, Brandenburg, 2, Pommern, 3, 
Schlesien, 4, Sachsen, 5, Westphalen (Vesttal), 6, 
Rínfylkin. 

Bæir merkastir: 

1, Berlin í Brandenburg; það er höfuðstaður 
landsins og aðsetursstaður konungs; það er fagur 
bær, og strætin bæði breið og bein, en kring um 
hann eru sljettir sandar; þar er háskóli. Íbúar 
eru 400,000. 

Potsdam, skammt fyrir sunnan og vestan 
Berlin; þar eru fjórar konungshallir. Ibúar eru 
38,000. 

Frankfurt við Oder-fljót, í austur frá 
Berlinni; það er mikill verzlunarstaður, og eru þar 
þrír stórmarkaðir á ári. Íbúar eru 28,000. 





en Vindland kallaðist landið vestur með fram Eystrasalti, 
frá ánni WEICHSEL og vestur að Sljesmynni á landamærum 
Danmerkur. 


5l 

2, Stettin (Burstaborg), við Oder-fljót; það 
er víggirtur bær, og er þar mikil verzlun. Íbúar 
eru 46,000. 

Stralsund (Stræla), norðan til í Pommern, 
við Eystrasalt; það er og víggirtur bær; þar er 
talsverð verzlun og siglingar. Íbúar eru 20,000. 

3, Breslau, við Oder, í Schlesien; þar er há- 
skóli; þar eru og verksmiðjur og verzlun talsverð. 
Íbúar eru 110,000. 

4, Magdeburg, við Saxelfi; þar er ramm- 
gjör kastali og verzlun mikil. Íbúar eru 65,000. 

Halle; þar er háskóli og þar er saltgjörð. 
Íbúar eru 30,000. 

5, Miinster á Vestfali; þar er mikil ljerepta- 
verzlun. Íbúar eru 25,000. 

6, Kölln (Koln) í Rínfylkjunum; sá bær stend- 
ur við Rín, og eru þaðan miklar ferðir eptir ánni, 
og hafa bæjarmenn mikla verzlun með rínarvín og 
trjávið; þaðan flyzt og höfuðvatn (Eeau de Co- 
logne); þaðan fara og gufuskip eptir ánni. Íbúar 
eru 90,000. 

Elberfeld, með 40,000, og Barmen, með 
34,000 íbúa. Í báðum þessum bæjum er búinn til 
ýms og mikill varningur, bæði úr viðarull og silki. 

Koblenz, þar sem Mosel fellur í Rín; þar 
er rammgjör kastali. Íbúar eru 20,000. 

Aachen, gamall og nafnkenndur bær; þar eru 
heitar laugar og verksmiðjur miklar. Íbúar eru 48,000. 





4* 


ÍþýKANAND eða þjð D 
VERJALAND (SAXAR) 


1, Norðan að því liggur Englandshaf, Danmörk 
og Eystrasalt; að austan Prússland, Pólínaland og 
Ungaraland; að sunnan Feneyjabotn, Ítalía og 
Svissaraland; að vestan Frakkland, Belgía og Hol- 
land. Það er rúmar 11,000 ferhyrningsmílur að 





stærð. 

2, Eptir landslagi sínu skiptist Þýzkaland í 
fjóra aðalhluti: 

a, Hið suðlæga fjalllendi, og liggja Mundíu- 
fjöll (Die Alpen) um allan þann hlutann, eða 
greinir úr þeim!. Vesturhluti þessara fjalla (í 
Tyrol) nefnist Rhætische Alpen. Fyrir aústan 
þau liggja þrír fjallgarðar, er nefnast: Norische, 
Karnische og Julische Alpen. Við rætur fjalla 
þessara er mikill fjöldi stöðuvatna. 

Með þessum hlutanum telst suðurhluti Bæjaralands og 
mestur hluti Austurríkis. Sjá bls. 29, í. 

b, Suður-Þýzkalands-hálendi; liggja sunn- 
an að því Mundíufjöll, en norðan fjallgarðar þeir, 
er liggja um mitt Þjóðverjaland. Það hefst vestan- 
vert við Boden- vatn og fyrir norðan ána Rín, 
og gengur Svo. austur eptir, og austur að fjall- 





Er Ímyndi menn sjer línu dregna frá RoDEN-vatni Og 
austur til LINZ í Austurríki, og þaðan aptur til Vínarborgar, 
þá verða það takmörk þessa fjalllendis að norðan. 


53 


görðum þeim, er liggja norður úr Mundíu- 
fjöllum. 

Til þessa hluta telst austurhlutinn af WÚRrTEMRERG, 
miðhlutinn af Bæjaralandi, og lítið eitt af Austurríki. 
Fjöllin í miðju Þýzkalandi (þ. e. mið- 
hlutinn af fjöllum þeim, er liggja um miðja 
norðurálfuna). Þau ganga í boga eins og breitt 
belti yfir þvert Þýzkaland fyrir norðan Suður- 
Þýzkalands- hálendi. Eigi mynda þau neitt sam- 
stætt fjalllendi; eru það annaðhvort lág fjöll, 
hæðir eða hálendar sljettur, og slitna opt í 
sundur, með því stórir dalir liggja í gegn um 
þau; en af þeim er Ríndalurinn og Dunárdal- 
urinn merkastir. 

Hin merkustu af þessum fjöllum eru: scHWARZwWALD 
(Myrkviður?, Svarti-skógur) Í útsuður, og er það 
mjög skógi vaxið. HARZEN er nyrzt; er það einstakur 
fjallgarður; eru þar bæði miklir málmnámar og skógar. 
ERZGEBIRGE (Málmafjöll); þau greina Bæheim og 


z 2 


Saxland, og er í mikil gnægð málma. supETEN; þau 
greina Bæheim og scnnEsrEN, og kallast norðurhluti 
þeirra RIESENGEBIRGE (Risafjöll). RÖKMERWALD 
(Bæheimsskógur), millum Bæheims og Bæjaralands. 
Engin af fjöllum þessum eru yfir 5000 feta há, en flest 
nokkra lægri. Sjá bls. 28, . 
Norður-Þýzkalands-láglendi, fyrir norð- 
an fjallgarða þá, er síðast voru. greindir. Það 
er miðhlutinn úr norðursljettu norðurálfunnar. 
Jarðvegur er þar víðast sendinn; en fram með fljótun- 


um, og hjer og hvar nálægt sjó, eru frjóvsöm flæðilönd, 


Á . . s . í s ? 
ágætir akrir og blómleg engi. Á. vestanverðu sljettlendi 





54 


þessu eru stórir móaflákar, og eru þeir framhald af lyng- 
móunum í Jótlandi. þar eru og stórir barrviðarskógar. 
Loptslag á þýzkalandi fer mjög eptir því, hvað langt dregur 


norður, og svo því, hversu hálent þar er. Norðan til er vot- 
viðrasamara en sunnan til. Mestur er þar hiti á sumrum í 
austanverðum Dunárdal og sunnanverðum Ríndal. Á hinu 
suðlæga hálendi er nokkru kaldara en annarstaðar, sökum 
hæðarinnar, og er þar því t. a. m. engin vínyrkja. 


1, 


3, Fimm eru aðalár á Þýzkalandi: 

Rhein (Rín); hún kemur sunnan úr Svissara- 
landi, fellur í austanvert Boden- vatn, og vestur 
úr því aptur; stefnir hún þá um stund í vestur, 
og greinir Þýzkaland og Svissaraland; því næst 
beygir hún norður á við, og rennur þá á landa- 
mærum Þýskalands og Frakklands; því næst 
rennur hún í gegn um Þýzkaland og Holland, 
og út í Englandshaf. Í hana falla að austan 
Neckar og Main, og Mosel að vestan, auk ó- 
teljandi annara. 

Weser; hún fellur út í Englandshaf. 

Elben (Saxelfur); hún sprettur upp í Risa- 
fjöllum á Bæheimi, rennur í gegn um Saxland, 
og fellur að síðustu út í Englandshaf, og er hún 
þá orðin mjög svo breið. 


2 


Oder; sú á kemur frá Sudeten, fellur í gegn 


um lönd Prússakonungs, og út í flóa einn, er 
skerst inn úr Eystrasalti, og nefnist Stettiner- 
Haff. 

Donau (Duná); hún sprettur upp í Sehwar=- 


2 


wald; rennur þá í austur gegn um allt Suður- 


56 


Þýzkaland, Ungaralánd og Tyrkjalönd, og út í 
svarta-hafið. Að sunnan fellur í hana Inn, er 
kemur frá Svissaralandi, og í Ungaralandi falla 
í hana tvær ár aðrar, er spretta upp á sunnan- 
verðu Þýzkalandi, og heita Sau og Drau. 


4, Það, sem náttúran af sjer getur, er mjög 
ýmislegt, og fer mjög eptir legu hvers landshluta. 
Í fjöllunum fást málmar, bæði silfur, eir, járn, 
blý og kvikasilfur, og ýmislegt annað, er telst til 
steinaríkisins. Á norðursljettunni er það einkum 
korn, er menn yrkja; en í miðhlutanum og suður- 
hlutanum er vínyrkja stunduð jafnframt. Á fjöll- 
um þeim, er liggja um mitt Þýzkaland, eru skóg- 
ar miklir, og sumstaðar á norðursljettunni. Á flæði- 
löndunum og í Mundíufjöllum er kvikfjárræktin 
helzti bjargræðisvegur landsbúa. 


5, Íbúar. eru hjer um bil 42 milíónir að tölu. 


Meir en helmingur þeirra er páfatrúar, en hinir eru 
mótmælendur (Lúterstrúar og Kalvínstrúar). Að fróðleik og 
menntun eru þjóðverjar fremur flestum öðrum þjóðum. Auk 
akuryrkjunnar stundar mikill hluti Þjóðverja einnig náma- 
gröpt, verzlun, smíðar og annan iðnað; á þetta einkum 
heima í sumum fylkjum Prússakonungs, í konungsríkinu Sax- 
landi og Austurríki. Hinir merkustu sjóverzlunarstaðir eru 
Hamborg og TR1EsT; landverzlunarstaðir eru merkastir LEIP- 
ziG, Frakkafurða við marm, og Vínarborg. 

6, Til Þýzkalands teljast alls 38 ríki, stór og smá, og 
hafa þau gengið öll í eitt fjolag; eiga þau þing eitt saman í 
Frakkafurðu við marmw, og senda bandamenn allir þangað 
fulltrúa, er þá kljá út þau málefni, er varða öll bandaríkin. 


56 


1. Lönd Austurrikiskeisara. 
Þau eru 3,600 ferhyrningsmílur að stærð, en íbúar 
eru rúmar 12 milíónir að tölu. Þau ná yfir mest- 
an hluta Suður- Þýzkalands-fjalllendis, og nokkurn 
hluta hálendisins, en nokkur hluti liggur í fjöllum 
þeim, er liggja um mitt Þýzkaland. (Sjá keisara- 
dæmið Austurríki). 


TI. Konungsríkið Baiern (Bæj- 
 araland). 
Það liggur í vestur frá Austurríki. Suðurhluti þess 
nær suður í Mundíufjöll, miðbik þess liggur á há- 
lendinu, en á því norðanverðu taka við fjöll Mið- 
Þýzkalands. 
Bæir merkastir: 

Miinehen er höfuðstaður ríkisins og aðset- 
ursstaður konungs, enda er það fagur bær; þar er 
háskóli, og þar er gersemasöfn mikil. Íbúar eru 
110,000. á 

Náirnberg, gamall bær, og nafnfrægur fyrir 
verksmiðjur sínar. Íbúar eru 50,000. 

Augsburg: þar er verdun mikil. Íbúar 
eru 40,000. 


HEI. Konungsríkið Wiúirtemberg. 
Það liggur í vestur frá Bæjaralandi; telst nokkur 
hluti þess með hálendinu, en nokkur hluti til fjalla 
þeirra, er liggja um mitt Þýzkaland. 

Stuttgart er þar höfuðborg. Íbúar eru 48,000. 


7 


IV. Stórhertogadæmið Baden. 
Það liggur í vestur frá Wiirtemberg. Mestur hluti 
þess telst til fjalla Mið- Þýzkalands, en nokkur 
hluti þess liggur í Ríndalnum. 

Bæir merkastir: 
Carlsruhe er höfuðborgin. Íbúar eru 25,000. 
Mannheim; sá bær stendur við Rín, þar 
sem Neckar fellur í hana. Íbúar eru 24,000. 
Heidelberg við Neckar; þar er háskóli. 
Íbúar eru 15,000. 


V. Stórhertogadæmið Hessen- 
Darmstadt. 
Það liggur í norður frá Baden; liggja um mikinn 
hluta þess fjöll Mið- Þýzkalands, en suðurhlutinn er 
fagurt land og bárótt. 
Bæir merkastir: 

Main (Meginza), við Rín, andspænis því, er 
áin Mains rennur í hana. Það er mikill veri- 
unarstaður, og þar er kastali mikill. Íbúar eru 
40,000. 

Darmstadt; það er höfuðborgin. Íbúar eru 
30,000. 


VI. Hertogadæmið Nassau. 
Það liggur í útnorður frá Hessen- Darmstadt. það 
er fjöllótt land, og ágætt vínland. 


58 
VII. Kjörherradæmið Hessen. 


Það liggur í landnorður frá Hessen- Darmstadt, og 
er fjallland. 

Kassel er þar höfuðborg, og eru bæjarbúar 
39,000. 


VIII. Konungsríkið Sachsen 
(Saxland). 
Það liggur í austanverðu miðju Þýðverjalandi, í 
útnorður frá Bæjaralandi; um það fellur Saxelfur. 
Sunnan að því liggja Málmafjöll, og norður í það, 
og er því suðurhlutinn fjöllóttur, en því sljettara 
verður það, sem norðar dregur. Í fjalllendinu eru 
miklir málmar; en norðanvert er landið mjög frjóv- 
samt. 
Bæir merkastir: 

Dresden er höfuðborg landsins, og einhver 
fegurstur bær á öllu Þýzkalandi; hann stendur 
við Saxelfi. Þar eru gersemasöfn mikil. Íbúar eru 
90,000. 

Leipxig, norðan og vestan til á Saxlandi; 
sá er mestur verzlunarstaður á öllu Þýzkalandi, 
þegar Hamborg líður. þar eru þrír markaðir (Messen) 
haldnir á ári hverju, og sækja þá markaði jafnvel 
kaupmenn úr fjarlægustu hjeruðum. Þar er aðal- 
setur allrar bókaverdunar á Þýzkalandi og víða 
annarstaðar um norðurálfu heims; þar er háskóli. 


Íbúar eru 60,000. 
| 


59 


IX. Lönd Prússa-konungs. 


Þau eru 3,362 ferhyrningsmílur á stærð, en íbúar 
eru 12 milíónir að tölu. Teljast sum lönd þessi til 
Norður-Þýzkalands-sljettunnar, og eru þau Branden- 
burg, Pommern, mestur hluti af Sehlesien og Saxa- 
fylki, og nokkur hluti af Vestfali og Rínfylkjum; en 
suðurhlutinn af Schlesien og Saxafylki, og mestur 
hluti Vestfals og Rínfylkja telst með fjöllum Mið- 
Þýzkalands. Að öðru leyti er um fylki þessi þegar 
talað við Prússland. 


X. Stórhertogadæmið Meklen- 
burg. 
Það eru tvö fylki, er nefnast Meklenburg-Strelit= 
og Meklenburg- Schwerin. það er einn hluti 
Norður- Þýzkalands-sljettu, og liggur norður við 
Eystrasalt. þar er akurlendi mikið og frjóvsamt, 
enda er þar akuryrkja og kvikfjárrækt í bezta lagi. 
Rostok (Rauðstokkur, Roðstokkur) er þar 
merkastur bær. Stendur hann norður við Eystra- 
salt, og er þar verglun allmikil, og þar er háskóli. 
Íbúar eru 20,000. 


XI. Konungsríkið Hannover 
ÚHábakkaríki). 
Það er að sunnanverðu fjöllótt, og eru þar Harz- 
fjöllin; en er þeim sleppur, verður landið bárótt 
um stund, og er lengra dregur norður eptir, verður 
allt ein flatneskja, og er það meiri hlutinn, sem 


60 


svo er; á flatneskju þessari er flæðiland með ám 
og sjó, en Sendin jörð og lyngmóar í miðju. Skógar 
ern þar bæði í Hars-fjöllunum og á sandsljettunni, 
og mest barrviðarskógar. 
Bæir merkastir: 

Hannover er höfuðstaðurinn; bæjarbúar eru 
30,000. 

Göttingen; þar er nafnfrægur háskóli. Íbú- 
ar eru 12,000. 


XII. Stórhertogadæmið Alden- 
burg (Aldinborg). 

Hannover lykur um það á þrjá vegu, en að norð- 
an Englandshaf. Það er einlæg sljetta, ýmist flæði- 
land eða sendin jörð. 

Undir það liggur furstadæmið Lichtenstein í 
Holtsetalandi, og bærinn Eutin; er það frjóvsöm 
og skógi vaxin sljetta. 


XIII. Hertogadæmið Braun- 
schweig.Wolfenbiúttel (Brúns- 
vik). 

Það er á milli Hannover og Saxafylkis. Á sum- 
unt “stöðum ér landið bárótt, en sumstaðar mar- 

flatt. á 

Braunschweig (Brúnsvík) er höfuðstaður 
þar. Í honum eru ölheituhús mikil, og þar er 
humalverglun. Íbúar eru 4.0,000. 


61 


KIV. Lýðstjórnarborgirnar. 

I, Hamburg (Hamborg); hún stendur við Sax- 
elfi, 18 mílur frá mynni hennar. Tamborg er 
talin með mestu verzlunarstöðum í heimi, og 
mestur á öllu Þýzkalandi. Hamborg er og 
að verzluninni til samtenging á millum norð- 
urhluta  norðurálfunnar og suðurhlutans, og 
jafnframt hinna heimshlutanna. Íbúar eru 
140,000. 

2, Lirbeek (Lybika); sá staður stendur við Tröfn 
(Trave), fjórar mílur frá Eystrasalti; er þaðan 
verzlun nokkur við lönd þau, er liggja fram 
með Eystrasalti. Íbúar eru 26,000 að tölu. 

3, Bremen (Brimar), við Weser- fljót; þar er 
verglun mikil, og einkum tóbaksverglun. Íbúar 
eru 50,000. 

4, Frankfurt am Main (Frakkafurða við 
Main- fljót); það er gamall bær og nafnfrægur. 
Þar er samkomustaður fulltrúa hinna þýzku 
bandamanna, er þeir eiga fund með sjer, og 
þar er verzlun mikil. Íbúar eru 55,000. 

Hin minni ríki eru: 

1, furstadæmin HOHENZOLLERN tvö; eru þau nú komin 
undir Prússakonung: 2, furstadæmið LICHTENSTEIN; 8, 
landgreifadæmið mEsspx-HOMRURG; 4, stórhertogadæmið 
SACHSEN- WEIMAR; Ó, hin þrjú saxnesku hertogadæmi; 6, 
furstadæmin scgwarzrUurG tvö; 7, furstadæmið RRusz; 


8, furstadæmið annar; 9, furstadæmið LIPPE-DETMOLD: 
10, SCHAUMBURG- LIPPE, Og ll, WALDECK. 


Til Þýzkalands telst enn fremur stórher- 


62 


togadæmið Laæemburg, og nokkur hluti af 
Limburg, og eru þau fylki vestast á Þýzkalandi, 
og liggur nokkur hluti þeirra undir konung Niður- 
lendinga, en nokkuð undir Belgíukonung. 

Hertogadæmin Holtsetaland og Lauw- 
enburg liggja undir Danakonung, og skal þeim 
lýst, þegar talað verður um Danmörku. 





KEISARADÆMIÐ AUSTUR: 
RÍKI ÖSTERRMIUIÐ. 


1, það er alls 12,400 ferhyrningsmílur að 
stærð, og skiptist í þrjá aðalhluti: 
1, þýsku fylkin; 2, ítölsku fylkin, og 3, 
Ungaraland og Galisien, og fylki þau, er þar 
liggja undir. Norðan að keisaradæmi þessu liggja Sax- 
land, Prússland, Pólínaland og Rússland; austan að 
því Rússland og Tyrkjalönd; sunnan að því Tyrkja- 
lönd, Feneyjabotn og Po- fljótið á Ítalíu, og að vest- 
an Sardinía, Svissaraland, Bæjaraland og Saxland. 

2, Um eðli og landslag hinna þýzku fylkjanna 
hefur þegar verið talað, og hinum ítölsku fylkjum 
skal lýst ásamt Ítalíu. Hjer skal því að þessu 
leyti að eins rætt um Ungaraland og Galizien. 

Norðan að þeim löndum liggur Rússland, að 


“ 


63 


austan Tyrkjalönd, að sunnan Tyrkjalönd og Fen- 
eyjabotn, og að vestan hin þýzku fylki Austur- 
ríkiskeisara. Ungaraland er sumstaðar fjöllótt, 
en nokkur hluti þess er sljetta. Í kring um það 
liggja Karpatha- fjöllin; er það lágur og víða skógi 
vaxin fjallgarður, og mjög svo málmauðugur; en upp 
úr þessum fjallgarði standa þá sumstaðar aptur önnur 
fjöll, og það æði-há; því að sum þeirra eru 9000 
fet á hæð frá sjávarmáli. Um allan landsuðurhluta 
Ungaralands, eða Siebenbirgen (Sjöborgaréki), 
liggja greinir af fjöllum þessum. þá kemur um mið- 
bik landsins mikil sljetta, er nefnist Ungaralands- 
sljetta; er þar sumstaðar frjóvsamt akurlendi, ýmist 
sljett eða hryggjótt; sumstaðar eru þar fen og flóar, 
einkum með fljótum fram, og sumstaðar eru. þurrir 
og skóglausir móar. Fyrir sunnan sljettu þessa 
tekur aptur fjalllendi við, og er það mjög 
breytilegt. 

Galizien liggur norðan að Karpatha- fjöllum; 
er það land mjög öldótt, og þar eru miklir skógar: 
það er hinn hæsti hluti austursljettu norðurálfunnar. 


Loptslag í þessum löndum er eins og víðast .er á megin- 
lartdi. 


3, Donau (Duná) er mest fljót á Ungara- 
landi; kemur hún frá Þýzkalandi, og fellur í land- 
suður; síðan beygir hún við, og fellur næstum í 
suðurátt; en er hún hefur runnið svo um stund, 
beygir hún við aptur í landsuður, og fellur síðan 
inn í Tyrkjalönd. 


54 

í Ungaralandi falla í hana sav og ÞRAU, eins og áður 
er um getið, og svo mHEIss, og kemur sú á frá karpaTna- 
fjöllum. 

áð Ungaralandi leiðir náttúran nærfellt allt 
það fram, er hún leiðir fram í norðurhluta og mið- 
hluta norðurálfunnar, og eru það fá lönd, að eins 
sjeu ríkulega úr garði gjörð. Þannig er það, að 
þar fást nær því alls konar málmar, einkum þó 
gull; mikið vex þar korn, og mest hveiti; þar er 
og vínyrkja, nema í Galizien; skógar eru þar 
og víða miklir, nema á sljettunni, þar eru þeir nær 
því engir, og er þar mór hafður til eldsneytis; þar 
er og ágætur nautpeningur og mikið af ali- 
fuglum; öll eru þar vötn full af fiskum. 

6, Íbúarnir í öllum löndum Austurríkiskeisara 
eru samtals 38 milíónir. 

það eru bæði þjóðverjar, Ungverjar og Ítalir, og sumir 
eru af ýmsum smáþjóðum; mæla þar sumir á þýðverska tungu, 
sumir á ungverska, og sumir á ítalska tungu, og enn eru þar 
fleiri tungur hafðar. Páfatrú er þar megintrú. Almennri 
uppfræðingu er þar mjög ábótavant, og þó einkum í Ungara- 
landi, og má svo að orði kveða, að þjóðflokkar þeir sumir, 
er þar búa, sjeu í mörgum greinum lítt siðaðir. Í þýzku og 
ítölsku fylkjunum eru verksmiðjur miklar, en í Ungaralandi eru 
þær enn lítt á veg komnar. Áður var Austurríkiskeisari ú- 
bundinn einvaldur, nema í Ungaralardi, en nú er svo á kveðið, 
að stjórnarskipun skuli vera þar bundin einveldisstjórn. 


A, þýzku fylkin. 
Þau eru 1, hið eiginlega Austurríki; 2, Stei- 
ermark; 3, Illyrien; 4, Tyrol (eru öll þessi 


65 


4 fylki fjalllönd, og um Tyrol liggur aðalfjallgarð- 
ur Austur-Mundíufjalla); 5, Böhmen (Bæheimur ; 
það er bárótt sljettlendi, lukt fjöllum allt í kring); 
6, Máhren og lítið eitt af Schlesien; er þar 
landslagi líkt varið og á Bæheimi. 

Bæir helgtir eru: 

Wien (Vínarborg), í Austurríki; það er höf- 
uðstaður landsins og keisarasetrið; stendur hann 
við Duná, og er þar mikil verdlun. Íbúar eru 
400,000. 

Griöts, í Steiermark; þar er háskóli. Íbúar 
eru 46,000. 

Triest, við Feneyjabotn í JIllyrien. Það er 
mestur verzlunarstaður í Austurríki, og hafa bæjar- 
búar verzlun mest við borgir austan fram með Mið- 
jarðarhafi. Íbúar eru 80,000. 

Prag, á Bæheimi; það er víggirtur bær; þar 
er háskóli og verzlun mikil. Íbúar eru 130,000. 

Brinn, í Möáhren; þar eru miklar verk- 
smiðjur. Íbúar eru 40,000. 


B, Ítölsku fylkin!. 
Það er eystri hluti Norður- Ítalíu. 
Bæir merkastir eru: 

Mailand; það er höfuðstaðurinn, og einhver 
fegurstur bær á allri Ítalíu; hann stendur vestan 
til á Langbarðalandi. Íbúar eru 180,000. 

2 þau nefnast opt einu nafni LOMBARDEY- VENBDIG 
(Langbarðaland og Feney). 





5 


66 


2 


Mantua; sá bær stendur í landsuður frá 
Mailand, í vatni einu; þar er rammgjör kastali. 
Íbúar eru 25,000. 

Verona, í austur frá Mailand, við ána Etsch. 
Íbúar eru 60,000. 

Padua, í austur frá Verona. Íbúar eru þar 
50,000. 

Í báðum þeim bæjum, er síðast voru nefndir, 
eru ýmsar markverðar leifar frá fornöld. 

Venedig (Feneði, Feney); það er nafnfrægur 
bær, bæði sökum fyrra veldis síns og auðlegðar, og 
sökum afstöðu sinnar. Hann stendur á fjölda smá- 
eyja í Feneyjabotni, hjer um eina mílu frá landi. 


í. Húsin eru gjörð ofan á staura, og veit framhlið 


þeirra að síkjunum; en þau eru aðalstrætin. Mill- 
um eyjanna eru reyndar brýr, en mest flytjast menn 
um bæinn á rennibátum (Gondol), og varla er það 
stræti þar, að ekið verði um. Verzlun er þar enn 
töluverð og verksmiðjur nokkrar. Íbúar eru 100,000. 


C, Ungversku fylkin. 
Þau eru hjer um bil 8000 ferhyrningsmílur á 
stærð, en landsbúar eru 21 milíón að tölu. 
Fylki þessu eru: 1, Ungarn (Ungaraland); 
2, Siebenbirgen (Sjöborgaríki); 3, Slavo- 
nien; 4, Kroatien; 5, Dalmatien; 6, Mili- 
törgrenxe (þannig nefnist svæði nokkurt fram 
með landamærum Tyrkja, og dregur nafn sitt af því, 
að íbúar eru þar allir hermenn; hafa þeir jafnast 


67 
landvörn á hendi þar á landamærunum, bæði. til 
þess, að stigamenn eigi ráðist inn í landið, og líka 
eiga þeir að sjá um, að eigi sje út af brugðið ráð- 
stöfunum þeim, er stjórnin hefur á gjört, til að verja 
drepsóttum inngöngu í landið); 7, Galisien, sem 
þó eigi telst eiginlega með Ungaralandi. 
Bæir helztir eru: 

1, Pesth; sá bær stendur á eystri Dunár- 
bökkum, vestan til á miðju Ungaralandi. það er 
mestur staður í því landi, og er þar verzlun all- 
mikil. Íbúar eru 90,000. 

Ofen (eða Buda), á vestri bökkum Dunár, 
gagnvart Pesth, og er það höfuðstaðurinn. Íbúar 
eru 40,000. 

Presburg; sá bær stendur og við Duná, 
vestast í Ungaralandi; var það fyrrum höfuðstaður 
landsins. Íbúar eru 40,000. 

Debrecxin, í austur frá Pesth; sá bær er 
allstór um sig. Íbúar eru 50,000. 

7, Lemberg; sá er mestur bær í Galízien. 
Íbúar eru 60,000. 

Til Galizien telst nú bærinn Krakaw við 
Weichsel; en fyrrum var bærinn og hjeraðið þar 
í kring lýðstjórnarríki fyrir sig. 





68 


KONUNGSRÍKIÐ DANMÖRK 
(DANI). 


1, Um Danmörk lykja Englandshaf, Jótlands- 
haf (Skagerak og Kattegat), Eystrasalt og Þýzka- 
land. Hún er 1021 ferhyrningsmíla að stærð. 

2, Danmörk er skagi nokkur allstór, og svo 
mikill fjöldi af eyjum, stórum og smáum, og liggur 
því sær að henni næstum á alla vegu, og eru haf- 
hlutar þeir þessir: 

A, Norðursjórinn eða Englandshaf, er 
liggur vestan að skaganum, og kalla Danir þann 
sæ Vesterhavet. Fram með ströndunum er sjávar- 
botninn að mestu tómur sandur; rótast hann því 
mjög opt um, og fyllir upp ármynni og fjarðamynni. 
Með landi fram á Norður- Jótlandi liggja tvö og 
þrjú breið sandrif, og er djúpt á milli. Engin er 
þar höfn nje skipalægi. Þar eru tvær langar vík- 
ur, en grunnar mjög, Og greina mjó og sendin nes 
þau frá útsænum, en þó ganga úr þeim mjó sund 
til sjávar; heitir sú nyróri Nisswm- Fjord, en hin 
syðri Ringkjöping-Fjord (Ragnarssjór). Inn í suður- 
hlutann (Sljesvík og Holtsetaland) skerast engir 
stórfirðir eða flóar að vestan, en með landi fram 
liggja margar láglendar og flatar eyjar, og kring 
wm þær eru sandgrynningar. Hefur þar fyrrum 
verið þurrt land, en það land hefur sokkið í sjó fyrir 





69 


sjávarágangi, en eyjar þessar orðið eptir; er þar 
eigi dýpi meira en svo, að vaða má frá einni ey 
til annarar um fjöru, og til einnar eyjar má vaða 
af meginlandi, og er þó sú ey 4 vikur undan landi; 
en um flóð mega stórskip sigla þar um. Á mill- 
um eyja þessara eru víða álar, er skip geta kom- 
izt um upp að meginlandi, og eru þar þá fyrir 
nokkur allgóð skipalægi; en grynningar þessar 
breytast opt, og að öllum jafnaði geta þar siglt að 
eins smáskip um. 

B, Skagerak, á millum Vendilskaga á Jót- 
landi og Norvegs; sá sjór er miklu dýpri undir 
Norvegi en víð Jótland. Engar eru þar hafnir, en 
- grynningar með landi fram. 

C, Kattegat, suður af Skagerak og austur 
frá Jótlandi?, eru þar víða grynningar, bæði með 
landi fram, við eyjuna Anholt og víðar. Dýpstur 
er þessi sjór að austanverðu. Úr honum ganga 
margir firðir 1, inn í Jótland að austan: 1, Læim- 
fjorden (Limafjörður); það er nú eigi fremur fjörð- 
ur; því að sjórinn hefur nú brotizt gegn um eiði 
það, er fyrrum greindi hann og Englandshaf (það 
var Haraldseið); 2, Mariager-Fjord; 3, Randers- 
Fjord (Goóðnarfjörður). Firðir þessir eru víðast hvar 
gtunnir, og sandgrynningar í mynnum þeirra, en 
hinir firðirnir, er skerast inn í Jótland að austan, 
þar fyrir sunnan, eru dýpri og grynningalausir; 4, 





*) Báða þessa hafhluta til samans kölluðu fornmenn Jó t- 
landshaf. 


10 


Kalöe- Vig; skerst hún að sunnan inn á milli 
tanga þess, er liggur austan á Jótlandi, og megin- 
lands; 5, Horsens- Fjord; 6, Veile- Fjord. 1, 
Inn í Fjón að norðan skerst Odense- Fjord (Óðins- 
eyjarfjörður), er líka nefnist Stegestrand. Ill, 
Norðan í Sjáland skerst Isefjorden (Ísafjörður), og 
ganga úr honum þrír firðir, er nefnast Roeskilde- 
Fjord, Holbek- Fjord og Lamme- Fjord. Vestan 
í Sjáland gengur Kallundborg- Fjord. 

D, Úr Kattegat ganga þrjú sund suður í Eystra- 
salt, og eru þau: 1, Öresund (Eyrarsund), millum 
Sjálands og Svíaríkis. Það er hálf vika sjóar á 
breidd, þar sem það er mjóst. 2, Store Belt 
(Beltissund) á millum Sjálands og Fjóns; það er 
breiðast 4 vikur sjávar, en mjóst tvær vikur og 
fjórðungur viku að auk. 3, Lille Belt (Meðalfarar- 
sund), er greinir Fjón og Jótland. Úr því ganga 
Kolding- Fjord og Haderslev- Fjord inn í Jótland. 

E, Úr Eystrasalti (er Danir nefna Óstersöen) 
ganga: 1, Kjöge-Bugt og 2, Prestö- Bugt austan í 
Sjáland; 3, Ulf-Sund (Úlfasund), millum Sjálands 
og Manar; 4, Grön- Sund (Grænasund, Græningja- 
sund), millum Manar og Falsturs; 5, Guldborg- 
Sund (Gullborgarsund), millum Lálands og Falst- 
urs; 6, Nakskov- Fjord, er einnig nefnist Albue- 
Fjord, er gengur vestan í Láland; 7, Langelands- 
beltet, sundið millum Langalands og Lálands; 8, 
Ærðesdyb, sundið millum Langalands og Erri. Inn 
í Jótland að austan skerast: 9, Apenrade- Fjord; 


71 


10, Flensborg-Fjord; 11, Slien (Slje, Sljesvík; 
fjarðarmynnið kölluðu fornmenn Sljesmynni og Sljes- 
dyr); 12, Eckernförde- Fjord; 13, Kúeler- Fjord ; 
14, Als- Sund, er gengur millum Alseyjar og megin- 
lands; 15, Femern-Sund, á millum eyjarinnar 
Femern og meginlands. 

3, Danmörk, að Borgundarhólmi undan skild- 
um, telst með hinni norðlægu sljettu norðurálf- 
unnar. Engin eru þar fjöll, og er Himmelbjerget 
á Jótlandi hæst, og er þó að eins 550 feta. Þó 
er mestur hluti Danmerkur ósljettur, bæði hæðóttur 
og öldóttur. Eptir miðju, og þó heldur austan- 
verðu Jótlandi endilöngu gengur lyngi vaxinn 
hryggur, og hallar niður af til beggja hliða; að 
austanverðu við hrygg þennan er landið frjóvsamt, 
skógi vaxið og öldótt, en að vestan sljett, tilbreytnis- 
laust og ófrjóvsamt, og víða eru þar lyngflákar. 
Að jarðveginum til má skipta Danmörk allri í tvo 
hluti. Á öllum eyjunum, nema Borgundar- 
hólmi, og austanverðu Jótlandi er jarðvegur- 
inn blendingur af leir, jarómergi (Mergel) og sandi, 
og mjög frjór; og jafnvel í lyngmóunum, sem eigi 
eru margir, er jarðvegurinn eigi með öllu ófrjór. 
Aptur á móti er jarðvegurinn vestan á Jótlandi 
víðast ófrjór, hvítur smásandur, leirlaus og kalk- 
laus, og víða er þar undir dökkleitt, hart og járn- 
kennt efni, er nefnist Ahl, og drepur það mjög 
niður allan grasvöxt. Á fáeinum stöðum er þó 
Sandurinn blandaður jarómergi og leiri, og þar eru 


12 


þá akurlendi og góðar engjar; á það sjer einkum 
stað við. strendurnar, fram með ánum, og á eyjun- 
um ög nesjunum í Limafirði. Jarðvegurinn á vestur- 
ströndum Jótlands norðan til er mjög ólíkur því, 
sem: hann er sunnan til. Með sjó fram á Norður- 
Jótlandi liggja roksandar, og víðast eru þar sand- 
hólar (Klitter) við sjóinn; en í Sljesvík og Holt- 
setalandi að vestanverðu er víðast flæðiengi (Marsk- 
land) með. sjónum, og er jarðvegurinn þar eins 
konar feitur leir. Þar er mjög láglent og votlent, 
og verður þar að hafa flóógarða, til að verja landið 
vatnságangi, bæði af sjó og ám; en djúpir og breiðir 
skurðir eru þar grafnir, til að þurrka upp landið. 
Jarðvegurinn er þar fjarska- frjór, og vex þar korn 
og. gras betur, en á nokkrum öðrum stað í Dan- 
mörku. 

Að eins á fáeinum stöðum í Danmörku eru 
klappir í jörðu, en á Borgundarhólmi eru 
víðast flúðir og klappir undir niðri. 


Í Danmörku er loptslag vætumeira, enda bæði kuldi á 


vetrum og hiti á sumrum minni, en austan til í norðurhluta 
norðurálfunnar, „Vindur er þar optar á vestan, og hnekkir 
hann mjög öllum trjávexti vestan á Jótlandi, með því þar er 
kalsasamt. og saggasamt. 

5, Á eyjunum eru engar ár, er teljandi sjeu, 
og að eins fáar á Jótlandi. Ár þær, sem renna 
austur af Jótlandi, eru allar styttri, en þær, sem 
renna í vestur, nema Goóðn ein, með því hryggur 
Sá, er áður var um getið, liggur á austanverðu 


73 


Jótlandi; en þó er vatnsmegin í þeim meira og 
jafnara. Þær ár, sem renna vestur af hrygg þessum, 
eru lengri en hinar, og vatnsmegin í þeim miklu 
minna á sumrum en á vetrum; þær breytast og mjög 
við flóð og fjöru. 

Gudenaa (Goðn) er á stærst á Jótlandi. 
Hún sprettur upp í útnorður frá Veile, rennur um 
mörg stöðuvötn austan á Jótlandi, og að síðustu út 
í Randers-Fjord; hún er 25 mílur á lengd, og svo 
er mikið vatnsmegin í henni, að fara má á smá- 
bátum eða prömmum 11 mílur upp eptir henni, og 
hálfa aðra mílu á hafskipum. 

STORAA Eða HOLSTERROAA Tennur í Nissum-Fjord, 
SKJERNAA Í Ringkjöbing-Fjord, VARDEAA, KONGEAA 
eða SKOÐBORGAA, OB RIBEAA Tenna allar út í Englandshaf. 

Eideren (Egða, Egderá) sprettur upp norðan 
og austan til á Holtsetalandi ; hún fer mjög krók- 
ótt og rennur vestur í Englandshaf. Hún er 26 
mílur á lengd. (Ósa hennar kölluðu fornmenn 
Ægisdyr). 

Einn spotta er hún áframhaldið af Holtseta-síki (den 
Slesvig-Holsteenske Canal), er liggur út í Eystrasalt; 
þennan spottann hefur farvegur hennar verið gjörður að nokkru 
beinni, en hann áður var. E 

stör rennur í Saxelfi. Á austanverðu Holtsetalandi er 
Trave (Traufn eða Tröfn?), og rennur hún í Eystrasalt. 

Elben (Saxelfur) á landamærum Þýzkalands ; 
hún er skipgeng, hversu stór skip sem eru, en 
sandhaugar eru miklir í ánni, og breytast opt, og 


74 


við það eru skipaferðir eptir ánni miklum vand- 
kvæðum bundnar. 

þessi eru merkust stöðuvötn: Arresö, Esromsö, 
Fuursö, og Tiissö á Sjálandi; Maribosö á Lálandi; 
Kolindsund, Skanderborgsö, Mossö og Fiilsö á 


2 


Jótlandi. Auk þess eru mörg smávötn norðan og austan á 
Sjálandi, og kring um Himmelbjerget á Jótlandi. 

6, Það, sem landið af sjer getur, er einkum 
korn, rúgur, bygg, hafrar, og lítið eitt af hveiti, 
og svo hestar og nautpeningur, mest á Jót- 
landi. Sumstaðar eru þar miklir skógar, en allur 
vesturhluti Jótlands er að öllu skóglaus, og á Vendil- 
skaga öllum, eða fyrir norðan Limafjörð, eru engir 
skógar, nema lítið eitt austanvert. Skógarnir eru 
laufviðarskógar; en barrviðarskógar þeir, sem þar 
eru, eru allir gróðursettir á síðari tímum. Mór er 
þar allmikill, og í hinum skóglausu hjeruðum Jót- 
lands er ekkert annað haft til eldsneytis. Sum- 
staðar fæst kalk og krít. Á vesturströndum Jót- 
lands eru fiskiveiðar helti atvinnuvegur lands- 
búa, en þó eru þær eigi stundaðar sem verða mætti. 

fí Íbúar Danmerkur eru að tölu fram undir 
hálfa þriðju milíón!. 

Íbúendur mæla flestir á danska tungu, og þýzka tungu í 
meiri hluta Sljesvíkur, öllu Holtsetalandi og Lauenburg. 
Megintrúin er Lúterstrú; akuryrkja og kvikfjárrækt 
eru aðalatvinnuvegir manna, og svo siglingar og verzlun. 
Stjórn er þar takmörkuð einveldisstjórn. 


8, Landinu erskipt í 7 umdæmi (Stifter), og 





*) Í konungsríkinu sjálfu eru hjer um 1,400,000 manna. 


75 


að auk hin þrjú hertogadæmi: Sljesvík, Holt- 
Setaland og Lauenburg!. 


I. Sjálands-umdæmi. 

Í því er eyjan Sjelland (Sjáland, Sælundur), 
og nokkrar minni eyjar. Sjáland er 127 ferhyrnings- 
mílur að stærð, og íbúar eru 520,000. 

Bæir: 

Kjöbenhavn (Kaupmannahöfn, Höfn) er 
höfuðstaður landsins og aðsetursstaður konungs; sá 
staður stendur við Eyrarsund, beggja megin við 
sund það, er skilur Sjáland og eyjuna Amager, og 
kallast sá hlutinn, er stendur á Amager, Christians- 
havn, og er sá hlutinn bæði minni og Óóálitlegri 
en hinn. Þar er ágæt höfn og herskipalægi, og 
liggja þar herskip Dana. Þar er meiri verzlun 
en í nokkrum öðrum bæ í Danmörku, og þó er 
hún minni nú en fyrrum. Þar er háskóli og tvö 
stór allsherjar-bókasöfn. Af húsum þeim, sem eru 
eign almennings, viljum vjer nefna Christiansborg- 
Slot. Kaupmannahöfn er víggirtur staður, og er 
bar kastali. Íbúar eru þar 133,000 að tölu. 

Fjórðung mílu frá bænum stendur skemmtihöll 
ein, er nefnist. Frederiksberg. 

Helsingö er (Háleyri, Helsingjaeyri), á eyri 
einni við Eyrarsund, þar sem það er mjóst; þar er 
Verzlun eigi alllítil; þar er greiddur tollur af öllum 





1) þess er áður getið, að Holtsetaland og Lauenburg 
Eru hlutar hins þýzka sambands. 


76 


skipum þeim, er fara um Eyrarsund. Miklar eru 
samgöngur þar á milli og Helsingjaborgar í Svíaríki. 
Íbúar eru 8,200 að tölu. Rjett hjá bænum, utar á 
eyrinni, stendur kastali, er kallast Kronborg. 

Hilleröd, og er sá bær að öllum jafnaði 
kallaður Frederiksborg, eptir konungshöll þeirri, 
sem stendur hjá bænum. Þar er latínuskóli; þar 
er og stóðhöfn. Íbúar eru 2000. 

Roeskilde (Hróiskelda, Hróarskelda), við 
Ísafjörð; sá bær er“ gamall og nafnkenndur, og var 
langtum stærri fyrrum en nú. Þar er dómkirkja, 
og þar er grafreitur konungsættarinnar; þar er 
latínuskóli. Á millum Hróiskeldu og Kaupmanna- 
hafnar liggur járnbraut. Íbúar eru 3,500 að tölu“. 

Holbek, við Holbeks-Fjord. Íbúar eru 2,500. 

Nykjöbing (Nýi- Kaupangur), á útnorður- 
tanga Sjálands, þar sem Odsherred heitir. Íbúar 
eru hjer um bil 1,200. 

Kallundborg stendur við Kallundborg- 
Fjord; þar á milli og Áróss á Jótlandi fer gufuskip ; 
þar er nokkur ullarverzlun og kornverzinn. Íbúar 
eru 2,400. 

Korsöer (Krosseyri), við Beltissund; þar á 
milli og Nýborgar á Fjóni gengur gufuskip. Íbúar 
eru 1,600 að tölu. 

Skjelskjör (Skelfiskaeyri), við Beltissund. 
Íbúar eru 1000. 

Nestved, þar fyrir sunnan og austan. þar 


1) Hálfa aðra mílu frá Hróiskeldu var Hleiðra (nú Leir€). 


“ 





71 


í grennd við er herragarður einn, er nefnist Herlufs- 
holm, og er þar nú latínuskóli. Íbúar eru 3000. 

Vordingborg (Worðungaborg), syðsti bær á 
Sjálandi. Íbúar eru 1,500. 

Præstö, á eyju einni í Præstö-Bugt, og 
gengur brú af eynni upp á meginland. Íbúar eru 
870. 

Kjöge, við Kjöge-Bugt. Íbúar eru 2,400. 

Ringsted (Hringstaðir); það er gamall bær 
á miðju Sjálandi. Íbúar eru þar 1,250. 

Soröe (Sóra, Sórey), í vestur frá Hringstöð- 
um; þar er eins konar háskóli (Academie). Íbúar 
eru framt að 900. 

Slagelse. Íbúar eru 3,600. 

Aðrar minni eyjar, er liggja undir Sjálands- 
umdæmi, eru: á 

l, Amager við Kaupmannahöfn; 2, Möen 
(Mön), fyrir sunnan Sjáland; austan til á henni er 
Möens Klínt, er svo nefnist; eru það háir krítar- 
hólar, er liggja fram með ströndinni; 3, Bornholm 
(Borgundarhólmur), er liggur í miðju Eystrasalti. 


Á Mön er bær, sem heitir Stege, og eruí honum 1,900 
íbúa. Á Borgundarhólmi eru merkastir bæir Rönne og 
Nexö. Í Rönne er latínuskóli og 4,300 íbúa, en í Nexð 
1,400 íbúa.  Amager-búar eru niðjar Hollendinga, er 
boðaðir voru til Danmerkur fyrir hjer um bil þremur öldum. 
Aðalatvinnuvegur þeirra er sá, að selja Kaupmannahafnar- 
búum mjólk og kálmeti. Karlmenn þar eru sjómenn og hafn- 
Sögumenn. 

Samsö (Sámsey) liggur á milli Sjálands og Jótlands. 


78 


I Fjóns-umdæmi. 

Í því umdæmi er Fyen (Fjón), og er það 56 
ferhyrningsmílur á stærð, en íbúar eru þar 180,000: 
en að auk liggja undir það nokkrar minni eyjar. 

Bæir: 

Odense (Óðinsvje, Óðinsey), gamall bær og 
álitlegur; þar er latínuskóli. Íbúar eru 11,000. 

Bogense, norðan á Fjóni. Íbúar eru 1,450. 

Kjerteminde, við Beltissund. Íbúar eru 
þar 1,900. 

Nyborg (Nýborg), vígi við Beltissund, gagn- 
vart Krosseyri á Sjálandi. Íbúar eru 3,400. 

Svendborg; þar er verzlun nokkur, og 4000 
íbúa. K 

Faaborg; þar eru íbúar 2,300. 

Assens með 3,000 íbúa. 

Middelfart (Meðalför), við Meðalfararsund, 
og er þar ferjustaður yfir til Jótlands. Íbúar eru 
1,600. 

Undir þetta umdæmi liggja og eyjarnar Lang e- 
land (Langaland) í Beltissundi, og Taasinge 
(Þórslundur), og eru þær eyjar bæði fagrar og 
frjóvsamar. 

Á Langalandi er bær sá, er Rudkjöbing 
heitir, og eru íbúar hans 2,400 að tölu. 


I. Lálands- og Falsturs-umdæmi. 


Undir það umdæmi liggja Laaland (Láland) 
og Falster (Falstur), og nokkrar aðrar smáeyjar. 


19 


Láland er 20 ferhyrningsmílur að stærð, en Falstur 
F0. Íbúar þeirra eyja eru 78,000. 
Bæir á Lálandi eru: 

Nakskov, við Albue- Fjord. Íbúar eru 2,700. 


2 


MaArIB0 (Maríubú), á miðju Lálandi við stöðuvatn 
eitt, með 1,450 íbúum; wystEpn (Nýi-staður), með 1,100 
íbúum; röpry (Rauði-bær), með 1,200 íbúum; og sax- 
KjöpinG (Saxakaupangur), með 950 íbúum. 

Á Falstri eru: 

Nykjöbing (Nýkaupangur), við Gullborgar- 
sund; þar er latínuskóli. Íbúar eru 2,200. 

Stubbekjöbing, við Græningjasund. Íbúar 
eru 1,050. 


Jylland (Jótland þ. e. Norður-Jót- 
land, Reiðgotaland). 

Það er að stærð 448 ferhyrningsmílur. Íbúar þess 

eru 600,000 að tölu; er því skipt í fjögur umdæmi: 


IV. Álaborgar-umdæmi. 

Sá hluti Jótlands, er liggur fyrir norðan 
austurhluta Limafjarðar, kallast Vendsyssel (Vendill, 
Vendilskagi), en sá hlutinn, er liggur í útnorður, fyrir 
Vesturhluta Limafjarðar, kallast Thyland (Þjóða). 
Í Limafirði er eyjan Mors (Mársey). 

Bæir: 

Aalborg (Álaborg), sunnan til við Limafjörð ; 
bar er verzlun töluverð, og þar er latínuskóli. Í- 
búar eru 7,600. 


80 


Sæby, við Kattegat. Íbúar eru 850. 

Frederikshavn (Friðrikshöfn), fyrir norðan 
Sæby. Fyrrum var bærinn kallaður Fladstrand. 
og svo nefnist enn kastalinn. Þar er nýgjörð höfn. 
Þar eru ostrur veiddar. Íbúar eru 1,400. 

Skagen (Skagi); þar er eyðiland umhverfis og 
foksandar; skiptist bærinn í þrjá hluti, og er tölu- 
vert bil á milli; þar er viti. Íbúar eru 1,460. 

Hjörring (Jörungur); það er gamall bær, 
norðan til á miðjum Vendli. Íbúar eru 1,900. 

Thisted, við Limafjörð, í Þjóðu. Íbúar eru 
2,400. 

Nykjöbing (Nýkaupangur), á Mársey; þar 
er lítil höfn en góð. Íbúar eru 1,350. 


„ 


uessö (Hljesey) er lítil ey Í Kattegat; hún er að 
mestu hulin roksandi, og eru grynningar miklar í kring. 


V. Vjebjarga- umdæmi. 

Undir það umdæmi lýtur tangi sá, er liggur 

í útnorður frá Skíve, og nefnist Salling. 
Bæir: 

Viborg (Vjebjörg); það er gamall bær, og 
var hann fyr meir langtum stærri, en hann er nú; 
þar er latínuskóli og landsyfirrjettur. Íbúar eru 
4.000. 

Skive, við Limafjörð. Íbúar eru hart nær 
1,300. 

Suður frá Vjebjörgum liggur Ahlhede, en svo kallast 


líka opt allar heiðarnar, er ganga eptir miðju Jótlandi. (Norður- 
hlutann af Ahlheden kölluðu fornmenn Graðarheiði). 


Sí 
VI. Árós-umdæmi. 

Allur tangi sá, er skagar út í Kattegat austur 
og norður frá Kalövig, heitir Mols, en suðurhluti 
tangans heitir Hels. 

Bæir eru: 

Hobro (Háabrú), með 1000 íbúa, og 
Mariager (Maríuakur), sem báðir standa við 
Mariager-Fjord. 

Randers (Randarós), við Goðnarfjörð; þar 
er latínuskóli og hergagnabúr. Laxveiði er þar í 
firðinum. Íbúar eru 7,400. 

Grenaa, við á eima, er rennur úr Kolind- 
sund. Íbúar eru 1,100. 

Ebeltoft, fyrir sunnan Grenaa. Íbúar eru 
1.200. 

Aarhæus (Árós) ; þar er höfn góð, og vera- 
un töluverð; þar er aukasjóður (Fílalbank); þaðan 
ganga gufuskip til Kallundborg og Kaupmanna- 
hafnar; þar er latínuskóli og gagnvísindaskóli. Í- 
búar eru 8,400. 

Horsens (Hrossanes, Hosver), við Horsens- 
Fjord: þar er latínuskóli. Íbúar eru 5,200. 

Skanderborg, við stöðuvatn eitt, í norður 
frá Hrossanesi. Íbúar eru 1,050. 


2 


Til þessa umdæmis heyrir eyjan Anholt í Kattegat. 
Í kring um hana eru miklar grynningar, en sjálf er hún að 
Mestu þakin foksandi. 


82 
VIL Rípa-umdæmi. 
Bæir eru þar: 

Veile, fyrir botninum á Veile- Fjord. Íbúar 
eru 3,000. 

Frederieia, við Meðalfararsund; það er víg- 
girtur bær, allstór að ummáli, en víða eru í honum 
auð svæði, engi og akrar. Íbúar eru 4,700 að tölu. 

Kolding, við Kolding- Fjord; þar er latínu- 
skóli. Íbúar eru 2,650. 

Ribe (Rípar), við á eina, er heitir Niósaa, 1 
mílu frá Norðursjónum; þar er latínuskóli. Íbúar 
eru 2,700. 

Varde, vestan á Jótlandi. Íbúar eru 1,700. 

Ringkjöbing (Hringkaupangur), við Hring- 
kaupangursfjörð. Íbúar eru 1,250. 

Holstebro, við Storaa, er rennur í Nissum- 
Fjord. Íbúar eru 1,300. 


Til þessa umdæmis heyrir nokkur hluti eyjarinnar Sylt. 
og nokkrar smáeyjar. 


VIL Hertogadæmið Slesvig (Sljesvík). 

Það er 164 ferhyrningsmílur að stærð, en íbú- 
ar eru 390,000. 

Bæir eru: 

Christiansfeld; það er lítill bær, en þar 
eru ýmsar verksmiðjur. Íbúar eru framt að 900. 

Haderslev, við Haderslev- Fjord; þar er 
latínuskóli. Íbúar eru 6,400. 

Apenrade eða Aabenraa, beint í suður frá 


SN 


83 


Haderslev. Bærinn stendur fyrir botninum á Apen- 
rade- Fjord, og er þar góð höfn. Íbúar eru 4,200. 

Flensborg, við Flensborgarfjörð; þar er tölu- 
verð verzlun, og þar er latínuskóli, og þar er auka- 
sjóður (Fílialbank). Íbúar eru 17,000. 

Slesvig (Sljesvík, Heiðabýr), við Slje. Bær- 
inn er nokkuð á sundrungu, og er alls hálf míla 
á lengd; þar er latínuskóli. Íbúar eru 11,700. 

Rjett hjá bænum stendur höllin Gottorp. 

Echkernförde, við fjörð einn, sem kenndur 
er við bæinn; þar er höfn góð. Íbúar eru 3,800. 

Töndern, í vestanverðri Sljesvík, 1 mílu frá 
sjó. Bæði í bænum, og eins þar í grenndinni við, 
eru búnir til kniplingar. Íbúar eru 3,000. 

Husum, vestur við sjó; þar er verzlun nokk- 
ur, óg er Sölueyrir einkum hestar og nautpeningur; 
þar er latínuskóli. Íbúar eru 4,000. 

Tönningen, við Egðu; þar er verzlun nokk- 
ur. Íbúar eru 2,800. 

Friederichsstadt, við Egðu. Íbúar eru 
2,500. 

Undir Sljesvík liggja eyjar nokkrar: 

d, í Norðursjónum: eyjarnar Nordstrand og Pel- 
worm, og eru þær eyjar að mestu flæðiland. 

6, í Eystrasalti: 1, Als (Alsey); hún er bæði 
fögur og frjóvsöm, og mjög skógi vaxin. Á henni 
eru bæirnir Sönderb org (Suðurborg), með 3,500 
íbúa, og Nordborg (Norðurborg), með framt 
að 1,200 íbúa. 

6“ 


84 


2, Ærð (Erri); hún er skóglaus og hæðótt, 
en mjög frjóvsöm. 
Á henni er bær, er nefnist Æröeskjöbing, með 
hjer um bil 1,600 íbúa. 
3, Femern; hún er lág og skóglaus, en mjög 
frjóvsöm. 
IK. Hertogadæmið Holstein (Holtseta- 
land). 
Það er 153 ferhyrningsmílur á stærð. en íbúar 
eru 500,000. 
því er vanalega skipt í: 
1, hið eiginlega Holtsetaland; 2, Stormarn, 
suðaustan til; 3, Wagrien, norðaustan til; 4, Ditmarsk en, 
vestan til; þar við bætist ó, greifadæmið Ranzau og 6, 


2 


Pinneberg, er hvorttveggja liggur á sunnanverðu Holtseta- 


landi. 
Bæir eru: 


1, Rendsburg, við Egðu; þaðan liggur járn- 
braut í járnbraut þá, sem liggur suður frá Kúel. 
Það var víggirtur staður; en Danir ljetu rífa vío- 
girðingar þær niður eptir ófrið þann, er þeir áttu 
síðast í við Holtseta. Íbúar eru 10,400. 

Kiel (borið fram Kíl), við Kieler- Bugt: þar 
er háskóli og latínuskóli. Þaðan liggur járnbraut 
suður til Altona og Gliickstadt. Íbúar eru 14,000. 

Itzehoe; þar er latínuskóli, og 6,000 íbúa. 

Neumúnster; þar eru ýmsar verksmiðjur. 
Íbúar eru 4000. 

2, Glieckstadt, við Saxelfi: þar er latínu- 
skóli. Íbúar eru 6,000. 


85 


3, Plöen, við stöðuvatn eitt; þar er latínu- 
skóli. Íbúar eru 2,700. 

4, Heide (Heiði), stærstur bær í Ditmarsken. 
Íbúar eru 5,300. 

6, Altona, við Saxelfi, rjett hjá Hamburg. 
Þar er mikil verzlun, og. þar er peningasmiðja. 
Íbúar eru 33,000 að tölu. 


X. Hertogadæmið Lauenburg. 


Það er 19 ferhyrningsmílur á stærð, en íbúar 
eru 5,000. 
Bæir eru: 


Lauenburg, við Saxelfi. Íbúar eru 3,900. 
Ratseburg, á  austurlandamærunum, við 
stöðuvatn eitt. Íbúar eru 3,100. 


Auk landa þeirra, er nú hafa verið talin um 
stund, lúta enn fremur undir Danakonung Fær- 
eyjar og Ísland, auk eigna Dana í öðrum heims- 
álfum. 


1. Færeyjar. 


Þannig nefnast eyjar þær, er liggja í Atlants- 
hafi norðanverðu, í vestur frá Norvegi, og eru þær 
25 að tölu. Þær eru allar klettóttar og skóglausar. 
Veðráttufar er þar fremur kalt og saggasamt; er 
Þar hiti lítill á sumrum, enda og eigi mikill kuldi 
á vetrum. Korn vex þar eigi annað en bygg, og 
þó eigi ávallt; akuryrkja er þar því mjög lítil, en 
góðir eru þar fjárhagar og töluverð sauð fjár- 


86 


rækt. Auk þess stunda eyjabúar fiskiveiðar og 
fuglaveiðar. Varningur sá, er frá eyjunum flyt, 
er: sauðakjöt, feitmeti, ullarvarningur og dún. 


Eyjabúar era 7,500 að tölu, og allir Lúters - brúar. 
Btærst af eyjunum er Straumsey. 


EH. Ísland. 


1, Ísland er eyland, norðast í Atlants- hafi. 
og lykur það um landið á þrjá vegu, sunnan, vestan 
og austan, en norðan að því liggur íshafið nyrðra, 
og liggur norður- heimsskautabaugurinn rjett fyrir 
norðan Horn á Hornströndum, en um norðanverða 
Melrakkasljettu í Þingeyjarsýslu, eða með öðrum 
orðum, að sá tangi landsins, sem lengst skagar í 
merður, er 669 33' norður frá jafndægrahring: en 
eð sá tangi landsins, er lengst skagar í suður, en það 
er Dyrhólaey í Skaptafellssýslu vestari, 639 24'. 
Austasti tangi landsins er 260 6! vestar en Kaup- 
mannahöfn; en vestasti tanginn 379 191.  Breiðast 
er það frá suðri til norðurs 48 mílur, en frá austri 
til vesturs 66 mílur. Landið er talið 1,800 fer- 
 hyrningsmílur að stærð. 

2, Kring um Ísland eru allmiklir straumar; veldur það, 
að Ísland liggur Í útsænum, svo að ekkert tálmar fyrir sjávar- 
fallinu, og eins það, að tveir straumar liggja að landinu, 
annar sunnan að landinu, er kemur vestan úr Mexico-flóa, 


en hinn norðan að því, er kemur norðan úr höfum. Helztu 
rastir', er liggja út frá landinu, eru: Langanosröst, er 





1) Rastir koma af því, er straumar, er sinn renni hvóru 
megin fram með nesi, mætast fyrir nesinu sjálfu. 


tey 


st 

liggur austur og norður af Langanesi, á landnorðurhorni 
landsins. þá er önnur röst í norður undan Horni á 
Hornströndum. þá er hin þriðja Látraröst, undan Látra- 
bjargi, norðanvert við Breiðafjörð, og liggur hún í hávestur. 
Fjórða röstin er Reykjanesröst, er liggur hjer um bil í 
útsuður, út frá Reykjanesi fyrir sunnan Faxaflóa. Margar eru 
aðrar, rastir smærri, er svo má segja, að röst liggi út frá 
hvérju nesi, en þeirra gætir flestra lítið eða ekki. Inn áfjörð- 
um eru mestir straumar á Breiðafirði, og valda því eyjarnar. 

8. Ísland er víða sæbratt, einkum austan fram, 
norðan fram og vestan fram. Allt er það og mjög vog- 
skorið, nema að sunnanverðu; grynningar eru litlar 
fyrir utan land, en fyrir suðurströndum landsins 
liggja sumstaðar sandrif, og á einstöku stöðum eru 
drangar eða klettar, t. a. m. kring um Vest- 
máannaeyjar, og Fuglasker vestur undan 
Reykjanesi, og nokkru víðar. Þessir eru firðir þar - 
helætir: 


A, Sunnan á landinu austast er 1, Lónfjörð- 
ur og 2, Papafjörður; eru þeir firðir báðir í 
raun rjettri eitt lón alllangt, en mjótt, og greina 
þá sandrif tvö frá útsæ; heitir Lónfjörður vestur 
að ós þeim, er gengur upp milli þessara sandrifja, 
og heitir Bæjarós, en þá Papafjörður fyrir norð- 
an vestara rifið; en fyrir vestan það rif gengur inn 
annar ós, er heitir Papós; 2, Hornafjörður; 
fyrir mynni hans liggja tvær sandeyrar, er sín geng- 
ur hvoru megin upp að landi, og gengur ós einn 
mjór upp á milli þeirra, en fyrir ofan er fjörður- 
inn allbreiður, og kallast eystri hluti hans Skarðs- 


ss 


fjörður. Frá Hornafirði og vestur að Reykjanesi er 
enginn fjörður, er. teljandi sje; en í Skaptafellssýslu 
eru víða lón, er sandrif lykja að mestu fyrir mynn- 
in á, og vestan til á suðurströndinni eru víkur 
nokkrar, t.a.m. víkin við Þorlákshöfn og Selvogur. 

B, Vestan í landið skerast: 1, Faxafjörður 
eða Faxaflói, á millum Reykjaness! að sunnan 
og Snæfellsness að norðan. Faxafjörður er mestur 
og breiðastur allra fjarða á Íslandi; er mynni hans 
talið 18 vikna breitt, millum Reykjaness og Önd- 
verðarness, sem er ygti tangi Snæfellsness. Austan- 
vert við Garósskaga gengur vík suður úr honum, 
er heitir a, Keflavík; en inn úr bótni hans ganga: 
b, Hafnarfjörður syðst; þá ce, Skerjafjörð- 
ur; fram á milli hans og Hafnarfjarðar gengur 
Álptanes, en norðan fram Seltjarnarnes; 
d, Reykjavík; e, Kollafjörður; f, Hval- 
fjörður; gengur Kjalarnes þar fram á milli 
og Kollafjarðar, en norðan fram. við Hvalfjörð er 
Akranes; g, Borgarfjörður. 2, Breiða- 
fjörður, fyrir norðan Snæfellsnes, og hverfur hann 
beint í austur inn í landið. Sá er fjörður lengstur 
á Íslandi; er mynni hans talið 10 vikur sjávar, en 
18 vikur sjávar er hann talinn á lengd inn í botn 





1) Nes það, er liggur sunnan „að Faxaflóa, liggur í út- 
suður; er það allbreitt að framan; heitir útsuðurtangi þess 
Reykjanes, en norðurtangi Garðsskagi eða Skagi; sá 
tangi þess er og kallaður suðurnes; en Álptanes, Seltjarnar- 
nes, Kjalarnes og Akranes eru UH kölluð innnes. 








89 


á Gilsfirði. Úr þeim firði hverfa aptur margir 
smærri firðir. Sunnan fram er: a, Ólafsvík yzt; 
6, Grundarfjörður; ce, Kolgrafarfjörður; 
d, Álptafjörður. Þá er e Hvammsfjörður; 
hann gengur beint í austur; hann má telja syðri 
botn Breiðafjarðar. Norðan fram með Hvammsfirði 
gengur nes allmikið, og heitir Fellsströnd sunnan 
fram á því, og Skarðsströnd norðan fram, og 
þar inn frá Saurbær, en yæti tangi nessins heitir 
Dagverðarnes. Inn frá Saurbæ gengur f, Gils- 
fjörður, og er hann talinn ganga inn úr botni 
Breiðafjarðar; hann er gagnvart Bitrufirði, er geng- 
ur vestur úr Húnaflóa, og er eiðið á milli fjarða- 
botnanna að eins hjer um bil 1 míla á breidd. 
Fyrir norðan. Gilsfjörð er: g, Króksfjörður, og 
þá h, Berufjörður. Þá skagar mes eitt fram í 
Breiðafjörð, er heitir Reykjanes; en inn frá því 
að norðan gengur: á Þorskafjörður; k, Djúpi- 
fjörður; 1, Gufufjörður; m, Kollafjörður; 
n, Kvígyndisfjörður; o, Skálmarfjörður; 
p, Kerlingarfjörður; 9, Kjálkafjörður; 7, 
Vatnsfjörður. Þá tekur við Barðaströnd, 
og þá litlu utar Rauðisandur; en út frá Rauða- 
sandi, yzt með Breiðafirði að norðan, er Látra- 
bjarg, en yt á því heita Bjargtangar, og er 
það sá tangi, er lengst skagar vestur í haf. Skammt 
fyrir norðan Látrabjarg gengur inn 4, Patreks- 
fjörður; 5, Tálknafjörður; 6, Arnarfjörð- 
"ir. Þegar inn eptir honum dregur, kvíslast hann í 


90 


sundur við nes eitt, er gengur út í fjörðinn, og 
heitir Langanes; heita Suðurfirðir fyrir sunn- 
an nesið, og eru þeir: Fossfjörður, Reykjar- 
fjörður, Trostansfjörður, og Geirþjófs- 
fjörður; en fyrirnorðan Langanes heitir Arnar- 
fjörður, og Borgarfjörður innst. þá er 7, 
Dýrafjörður; 8, Önundarfjörður; 9, Súg- 
andafjörður; 10, Ísafjarðardjúp, millum 
Stigahlíðar að vestan, og Rits á Grænuhlíð að norð- 
an. þeir sjö firðir, er nú voru síðast greindir, 
ganga allir úr útnorðri og í landsuður inn í landið. 
Vestur úr Ísafjarðardjúpi ganga: a, Bolungar- 
vík yzt, þegar Stigahlíð sleppir; 6, Skutuls- 
fjörður; c, Álptafjörður; d, Seyðisfjörð- 
ur; e, Hestfjörður; f, Skötufjörður; 9, 
Mjóifjörður; h, Vatnsfjörður; 7, Reykjar- 
fjörður; og k, Ísafjörður innst. Norðan fram 
er 0, Kaldalón, og greinir það Langadalsströnd og 
Snæfjallaströnd; en fyrir norðan Bjarnanúp, yat á 
Snæfjallaströnd, ganga m, Jökulfirðir inn; en í 
þeim eru þessir smáfirðir: Leirufjörður að vest- 
an, Hrafnsfjörður inn úr botninum, en Lóna- 
fjörður, Veiðileysufjörður og Hesteyrar- 
fjörður að norðanverðu. Þá gengur 11, Aðal- 
vík inn fyrir norðan Rit, og ýmsar aðrar víkur 
þar fyrir norðan, en vestan Horn, en það er hinn 
annar tangi landsins, er lengst skagar norður í haf. 

C, Norðan í landið, úr íshafinu, hverfa: 1, 
Húnaflói, austur frá Horni, en austan fram með 





91 


honum gengur Skagaströnd. Hann er talinn 
hjer um bil 7 vikur sjávar á breidd, og 11 vikur 
á lengd. Úr Húnaflóa hverfa aptur ýmsir firðir inn 
í landið; vestur úr honum: a, Furufjörður; 6, 
Ófeigsfj örður; c, Ingólfsfjörður; d, Trje- 
kyllisvík; e, Reykjarfjörður; f, Bjarnar- 
fjörður; g, Steingrímsfjörður; A, Kolla- 
fjörður; og % Bitrufjörður, auk mýmargra 
annara smærri fjarða og víka. Inn úr botni hans 
ganga: k, Hrútafjörður; 7, Miðfjörður; og 
m, Húnafjörður austast. Fram á milli Mið- 
fjarðar og Húnafjarðar gengur Vatnsnes; 2, 
Skagafjörður; 3, Siglufjörður; 4, Hjeðins- 
fjörður; 5, Eyjafjörður, en vestur úr honum 
utanverðum gengur Ólafs fjörður; 6, Skjálí- 
andi; 7, Axarfjörður, og gengur Tjörnes 
fram á milli; en austan fram með Axarfirði er Mel- 
rakkasljetta, en fyrir austan Melrakkasljettu, á 
millum hennar og Langaness, hverfur 8, Þistil- 
fjörður inn í landið, en innanverður kallast hann 
Lónafjörður. 

D, Austan í landið skerast firðir þeir, er nú 
skal greina: 1, Fyrir sunnan Langanes gengur 
inn flói allmikill, og inn úr honum aptur ýmsar 
víkur og smáfirðir; eru þeirra merkastir: Eiðis- 
vík, sunnan fram á Langanesi; þá Finnafjörð- 
ur, og þá Miðfjörður. Sunnan fram með flóa 
Þessum skagar fram nes eitt allbreitt, og heitir nyrzti 
tangi þess Digranes; en fyrir sunnan nes þetta 


92 


er: 2, Nýpsfjörður; 3, Vopnafjörður; 4, 
Hjeraðsflói; hann er allbreiður, en eigi langur; 
5, Borgarfjörður; vita þessir firðir allir í land- 
norður; 6, Loðmundarfjörður; 7, Seyðis- 
fjörður; 8, Mjóifjörður; ganga firðir þessir 
þrír hjer um bil úr háaustri. Þá skerst þar fyrir 
sunnan inn flói nokkur, og veit mynni hans enn í 
landnorður; inn úr honum skerast aptur: 9, Norð- 
fjörður; 10, Hellisfjörður; og 11, Viðfjörð- 
ur. þá hverfa úr landsuðursátt inn í landið: 12, 
Reyðarfjörður; 13, Fáskrúðsfjörður; 14, 
Stöðvarfjörður; 15, Breiðdalsvík; 16, 
Berufjörður; 17, Hamarsfjörður;18, Álpta- 
fjörður; sá er syðstur fjörður í Suður- Múlasýslu. 
Þá gengur Lónsheiði fram á millihans og Lón- 
fjarðar; en út við sjó á millum þessara fjarða heitir 
Eystra-Horn, og er það sá tangi landsins, er lengst 
skagar í landsuður, enda beygist þá landið meira 
í vesturátt. ; 

4, Ísland er land mjög fjöllótt, og má skipta 
því að landslagi til í hluta þá, er nú skal greina: 

A, Hálendið; suðurbrún þess má telja Vatna- 
jökul og jökla þá, er liggja í vestur frá honum 
vestur um þvert landið. Aó norðan og austan má 
svo að orði kveða; að hálendi þetta gangi alstaðar 
að sjó fram; hverfa þar há fjöll svo að segja fram 
með hverjum firði, og fram á hvern tanga, og er 
þar víða lítið eða alls ekkert undirlendi, og sum- 
staðar þá að eins mjó ræma með sjónum. Öllu 


93 


mun því halla norður af og austur af, og er engin 
regluleg brún þess þeim megin, með því líka að 
afarmargir dalir hverfa inn í það, dalur fram af 
hverjum firði, og víða fleiri en einn, og sumir þeirra 
eigi alllitlir, og skal nú nefna hina helztu. Fyrir 
botninum á Húnafirði er undirlendi nokkurt, og 
heitir þar Ásar og Þing. Vestast gengur þar 
suður til fjalla 1, Víðidalur; 9, þá Vatnsdal- 
ur, suður af Þingi; og 3, Svínadalur, suður af 
Ásum. Fyrir austan þessa dali gengur enn 4, all- 
mikill dalur, neðan frá Húnafirði austanverðum ; 
heitir nyrðri hluti hans Langidalur; en er nokk- 
uð dregur upp eptir honum, gengur austur úr hon- 
um Svartárdalur; veit mynni hans í vestur, en 


megindalurinn frá útnoróri til landsuðurs. Fyrir 
ofan Svartárdalsmynni breytir Langidalur nafni, og 
kallast þá Blöndudalur. 5, Skagafjörður, 
Íram af Skagafirði sjálfum; er það allmikið hjerað, 
beggja vegna við Hjeraðsvötnin, bæði langt og breitt: 
sljettlent er það, fagurt og grösugt vel. Ýmsir eru 
og dalir austur frá Skagafirði. Upp frá Eyjafirði 
að vestan gengur: 6, Svarfaðardalur, og veit 
hann í landnorður og útsuður; og nokkru innar 
sama megin 7, Hörgárdalur. Þá gengur 8, 
Íram frá botni Eyjafjarðar alllangur dalur og fjöl- 
byggður, en fremur mjór. Fram af Skjálfanda 
Sengur vestast 9, Bárðardalur, og nokkru austar 
10, Aðalreykjadalur, en suður úr honum ganga 
Reykjadalur og Laxárdalur. 11, Jökul- 


94 


dalur, er liggur í útsuður upp frá Hjeraðsflóa fyrir 
austan land; 12, Fljótsdalshjerað; þaó liggur 
og í útsuður upp frá Hjeraðsflóa, og ná mynni 
beggja þessara dala saman, en fyrir framan, fyrir 
botninum á Hjeraðsflóa, eru sandar, og heitir Hjer- 
aðssandur.  Fljótsdalshjerað er dalur allmikill 
og langur. 

Að ofan er hálendi þetta eigi kannað til hlít- 
ar; en þó mun mega telja það víst, að víðast sje 
það gróðurlaust, jöklar, hraun og sandar. Flestir 
eru jöklar sunnan fram á landinu, og eru þeir: 1, 
Þrándarjökull; og skammt frá honum í útsuð- 
ur að sjá, á takmörkum Suður- Múlasýslu og Skapta- 
fellssýslu, 2, Hofsjökull; 3, Vatnajökull eða 
Klofajökull; það er afarmikill jökulfláki, hjer um 
bil 150 ferhyrningsmílur á stærð; liggur hann austan 
frá Hornafirði, norðan fram með nær því allri 
Skaptafellssýslu; telja menn það almennt allt einn 
jökul, en líklegt þykir þó, að fremur sjeu það 
margir jöklar, og flestir áfastir hver við annan. 
Austan og sunnan á Vatnajökli heitir Heinabergs- 
jökull; þá nokkru vestar Breiðamerkurjök- 
ull; hann gengur því nær fram að sjó, og er skrið- 
jökull, og færist ávallt nær sjó við hvert hlaup, 
svo að öll líkindi þykja til, að eigi verði komizt á 
milli hans og sjávar, er hann hleypur næst fram. 
Honum næstur er Öræfajökull; það er hæst fjall 
á Íslandi, 6,241 fet frá sjávarmáli að telja. þá er 
Skeiðarárjökull; það er og skriðjökull. Vest- 


95 


ast heitir Skaptárjökull eða Síðujökull, og 
blasir hann við útsuðri, með því jökulflákinn beygir 
þá meir til norðuráttar en áður. Í útsuður frá Vatna- 
jökli gengur fjallgarður einn nær því fram að sjó. 
Vestan til í fjallgarði þeim er 4, Torfajökull, 
og í suður frá honum aptur 5, Merkurjökull, 
og þá 6, Mýrdalsjökull; svo er almennt nefnd- 
ur allur jökullinn, en norðurhluti hans Goðalands- 
jökull. Í austanverðum Mýrdalsjökli er Kötlu- 
gjá. Vestur frá Mýrdalsjökli, og þó áfastur við 
hann, er 7, Eyjafjallajökull. Í norður að sjá 
frá Eyjafjallajökli er 8, Tindfjallajökull; 9, 
Hekla, eldfjallið alkunna; hún er vestur frá Torfa- 
Jökli, en norður af Eyjafjallajökli, litlu vestar, og 
þó miklu norðar, en Tindfjallajökull. Hún stendur á 
fjallaás einum, en gnæfir yfir hvern hnúk á honum; 
hún er 20 mílur í austur frá Reykjavík. Hekla 
hefur gosið átján sinnum, er menn hafa sögur af, 
og hefur við það myndazt allt í kring um hana 
afar- breitt hraun og hátt. Fyrir vestan Vatnajökul 
er 10, Tungnafellsjökull; á milli þeirra jökla 
liggur Vatnajökulsvegur, og svo norðan fram með 
Vatnajökli austur á Jökuldal. Fyrir vestan Tungna- 
fellsjökul verður hálendi þetta söðulbakað, og er 
þar vegur yfir milli Suðurlands og Norðurlands, upp 
með Þjórsá að sunnan, og niður með Skjálfanda- 
fljóti að norðan, og heitir sá vegur Sprengisand- 
ur. Fyrir vestan Sprengisand er11, Arnarfells- 
jökull eða Hofsjökull, og stendur hann hjer 


96 


um bil í miðju lándinu. Þá er 12, Langjökull, 
í vestur frá Arnarfellsjökli; heitir landsunnan á 
honum Bláfellsjökull, að sunnan Skjald- 
breiðarjökull, að vestan, frá útsuðurhorni, Ge í t- 
landsjökull, og þá Balljökull þar norður frá. 
Vestur frá Balljökli er 13, Eiríksjökull, en 
vestur frá Geitlandsjökli er 14, Ok. Allmikill dal- 
ur greinir Ok og Geitlandsjökul, er heitir Kaldi- 
dalur, og er því nær í hánorður frá Þingvöllum: 
um þann dal liggur alfaravegur Norélinga, og ann- 
ar vegur fyrir vestan Ok. Suður undan Skjald- 
breiðarjökli er 15, Hlöðufell, og rjett fyrir vestan 
„það 16, Skjaldbreið; er það hvorttveggja ein- 
stök fjöll, og Skjaldbreið jökull, en Hlöðufell ekki. 
Auk þessara jökla, er svo má að orði kveða að 
myndi suðurbrún hálendis þessa, eru enn fleiri 
jöklar og einstök fjöll á hálendi þessu, t. a. m. 17, 
Snæfell, í útnorður frá Hofsjökli eystra, en norður 
af eystri enda Vatnajökuls; það er annað hæst fjall 
á Íslandi, 5,808 feta. Þá er þaðan enn beint í 
útnorður 18, Herðubeið, vestanvert við Jökulsá 
„í Axarfirði, hjer um bil á miðju hálendi þessu frá 
suðri til norðurs; það fjall er 5,290 feta hátt. Þá 
má enn geta 19, Tindafells, í landnorður frá 
Tungnafellsjökli, rjett við útnoróðurhlið Vatnajökuls, 
og liggur Vatnajökulsvegur millum. Þá er 20, 
Trölladyngja þaðan ílandnorður að sjá. Norð- 
ant fram á landinu eru að eins þrír jöklar: 21, 
Myrkárjökull, á nesi því, er gengur fram á 


97 


milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar, beint í vestur frá 
botni Eyjafjarðar; 22, Unadalsjökull, nokkru 
norðar á sama nesi, í vestur frá Svarfaðardalsbotni ; 
og 23, Vindheimajökull, austur frá Myrkár- 
jökli. Auk þessara fjalla má enn geta 24, Kröflu. 
Það er fjallás eigi allmikill norðan til á hálend- 
inu, því nær beint í norður frá Herðubreið, og 
suður af Axarfirði; hefur hún fyrrum gosið eldi, 
en nú er hún talin útbrunnin. Þá er og 25, Tinda- 
stóll, því nær fram við sjó að vestanverðu við 
Skagafjörð. Hæst fjall norðan fram á hálendinu er 
26, Rimar, 4,020 feta, vestur frá Árskógsströnd, 
en beint í austur frá Unadalsjökli. Mörg eru þar 
önnur einstök fjöll, er eigi þykir vert að telja. E 

Allt er hálendi þetta gróðurlítið, og að eins 
Íjárbeit á því á sumrum, og norður frá öllum suð- 
urjöklum ekkert nema sandar og hraun. Engin 
er þar byggð, fyr en dregur niður í dalina, nema 
að eins fáeinir bæir austan-megin Jökulsár í Axar- 
lirði, og heitir hinn syðsti Möðrudalur, og heyrir 
hann undir Norður-Múlasýslu. Grímsstaðir er þar 
ánnar helzti bær, og heyrir hann undir Þingeyjar- 
sýslu. Mývatnssveit í Þingeyjarsýslu má og 
heita fjallbyggð, en liggur þó í kvos einni eða 
hvyltt, er gengur í austur frá Laxárdal. 

Merkasta hraun uppi á hálendi þessu er 1, Ó- 
láðahraun, norður frá Vatnajökli, og nær upp að 
honum, vestur að Skjálfandafljóti og austur undir 


Herðubreið. það er mest hraun um sig á Íslandi, 
7 


98 


og talið 50 ferhyrningsmílur á stærð, en eigi er 
það kannað enn. Önnur helztu hraun á landinu 


eru: 2, Hágönguhraun, suður frá Tungnafells- 


jökli; 3, Kjalhraun, vestan undir Arnarfellsjökli ; 
4, Hraunið í kring um Heklu, og er það afar-mikið 
í allar áttir frá fjallinu; 5, Hallmundarhraun, 
fyrir norðan og austan Eiríksjökul. Þá eru enn 
hraun mikil í kring um Mývatn, eða Mývatns- 
hraun, og eptir Laxárdal og Aðalreykjadal. 

Austur og norður af Ódáðahrauni eru öræfi 
mikil, beggja vegna með fram Jökulsá í Axarfirði, 
og þó meiri austan fram; eru það öldóttir sandar, 
en grasblettir innan um. Heita fyrir austan ána 
Möðrudalsöræfi, en vestan fram Mývatns- 
öræfi. Þá er Sprengisandur vestur frá Ó- 
dáðahrauni, millum þess og Arnarfellsjökuls, og 
norður af Langjökli er Stórisandur. Fyrir vest- 
an hann, og út og norður af Eiríksjökli, eru heiðar 
afarmiklar; heitir syóst og austast Arnarvatns- 
heiði. Yfir Arnarvatnsheiði og Stórasand liggur 
þjóðvegur sunnan frá Borgarfirði og norður í Húna- 
vatnssýslu og Skagafjörð. Þá er næst Tvídægra, 
og Holtavörðuheiði vestast. Um Holtavörðu- 
heiði liggur vegur upp úr Norðurárdal fremst og 
ofan að botninum á Hrútafirði. Norður af Arnar- 
vatnsheiði, og þar austur eptir, eru og allmargar 
heiðar. 

Út úr þessu hálendi liggja fjöll, eins og áður 
er sagt, fyrir Austurlandi og Norðurlandi út að sjó, 


99 


með fram hverjum firði; eru þau víða gróðurlítil, 
og í þeim ofanverðum hamrabelti, en hlíðar að 
neðan, sem víða eru grýttar, sökum árennslis og 
skriðuhlaupa. Sumstaðar eru hamrar með sjó fram, 
en sumstaðar þá hálsar, sem opt eru grasi vaxnir. 

Frá Holtavörðuheiði gengur fjallgarður allmik- 
ill í hávestur fram á milli Faxaflóa og Breiðafjarðar 
fram á Snæfellsnes; er hann eigi allbreiður, og sum- 
staðar eigi mjög hár; hæstur tindur á honum er 
Snæfellsjökull, fremst á nesinu; hann er 4,577 
feta hár. Baula er annar merkur tindur á þeim 
fjallgarði, og er hún á honum austanverðum, við 
Norðurárdal. Norðan fram gengur fjallgarður þessi 
fram að sjó, og er þar undirlendi víðast ekkert, 
en atlíðandi aptur nokkur víðast hvar, og byggð 
alstaðar með sjó fram. Fyrir botninum á Hvamnms- 
firði, milli fjallgarðs þessa og þess fjallgarðs, er 
gengur sunnan fram með Gilsfirði, heita Dalir; 
ganga þar dalir eigi allstuttir fram í fjöllin, helzt 
sunnan til, og hálsar á millum, er hverfa flestir 
fram að sjó. 

B, Vestur frá Gilsfirði heldur fjallgarðurinn á- 
fram, en breikkar þá aptur, og kvíslast þá fjall- 
garður sá í óteljandi greinir, með því fjall gengur 
bar út á milli allra fjarða, og út í hverja nestá. 
Þó eru tveir aðalfjallgarðar þar; stefnir annar í 
norður, eða heldur til útnorðurs, á milli Ísafjarðar- 
sýslu og Strandasýslu, og á honum liggur Dranga- 


jökull; það er skriðjökull, og gengur fyrir botn- 
FA 


100 


inum á Kaldalóni allt niður að sjó. Hinn fjall- 
garðurinn stefnir hjer um bil í vestur. og greinir 
Ísafjarðarsýslu og Barðastrandarsýslu, en þá kvísl- 
ast hann aptur, og stefnir annar armurinn í út- 
norður, með fram öllu Ísafjarðardjúpi, og gengur 
hvervetna út að sjó; á þeirri greininni er Gláma 
eða Glámujökull, fyrir botninum á öllum fjörð- 
um þeim, er hverfa vestur úr Ísafjarðardjúpi, en 
hvergi nær hann niðurí byggð. Hin kvíslin stefnir 
enn í vestur, og má telja yzta odda hennar Bjarg- 
tanga, að norðanverðu við Breiðafjörð. Allt svæðið 
fyrir norðan Gilsfjörð er kallað einu nafni V est- 
firðir; er þar skjótast af að segja, að hvergi er 
þar neitt undirlendi, er teljandi sje, heldur er þar 
landið alstaðar sæbratt mjög, og háar og brattar 
hlíðar taka víða þegar við, er fjörunni sleppir, 
nema hvað dalir liggja fram frá fjarðabotnunum, 
og þó allir mjög litlir; sumstaðar eru og engi með 
fram fjörðunum, sem þó eru mjó og víðast hall- 
lend. Byggð er þar öll strandlengis og í dölum 
eða dalamynnum. Á Vestfjörðum er jörð gróður- 
lítil og mjög hrjóstug, með því undirlendið er því 
nær ekkert, en fjöllin bæði há og brött; eru þau 
flest ofanverð hamrabelti ein, og sum þverhnýpt; 
hrynur úr þeim grjót mikið og stórskriður niður Í 
hlíðarnar fyrir neðan, og það niður í sjó; en víð- 
ast er þar kjarngott gras, einkum handa sauðfjen- 
aði. Sumstaðar era og fjöllin með öllu þverhnýpt 
niður í sjó, og heita það björg; eru Hornbjarg, 


101 


á Ströndum, og Látrabjarg, norðan fram við 
Breiðafjörð yt, þeirra merkust!. 

C, Sunnanvert undir hálendinu, með fram suð- 
urströnd landsins, er láglendi; hefst það vestan- 
vert við Hornafjörð, og nær í raun rjettri vestur 
að fjallgarði þeim, er liggur út og suður úr há- 
Íendinu út á Reykjanes. Svo er láglendi þetta 
vaxið, að austast er það mýrlent, og mjókkar mjög, 
er að Breiðamerkursandi dregur; heitir vestur frá 
Hornafirði Mýrar, og þá Suðursveit. Vestur 
frá Suðursveit verða allt einir gróðurlausir sandar; 
heitir austast Breiðamerkursandur; liggur hann 
með fram Breiðamerkurjökli og Öræfajökli; er hann 
alllangur, en örmjór, enda gengur Breiðamerkurjök- 
ull á austanverðum sandinum út að sjó. Vestan 
undir Öræfajökli verður láglendið meira, er það 
gengur norður með jöklinum að vestan; er þar 
ofan til engiland nokkurt og byggð, sem heitir í - 
Öræfum, Öræfi, eða Öræfasveit, en með sjó 
fram eru enn sandar. Þá koma næst sand- 
ar miklir og breiðir í suður frá Skeiðarárjökli, 
og heitir Skeiðarársandur; þar fyrir vest- 
an er Brunasandur með sjó fram, millum 
Núpsvatna og Skaptáróss, en byggð fyrir ofan; 
heitir vestur frá Núpsvötnum Fljótshverfi; þar 
fyrir vestan eru sveitir allgóðar: Síða fjærst sjó, 








1) Vestfirðir teldust að rjettu lagi með hálendinu, eins 
og Austfirðir; en sökum þess að fjallgarðarnir eru svo mjóir 
Og sundur skornir af fjörðum, þykir rjettast, að telja þá sjer. 


102 


þá Landbrot, og Meðalland niðurað sjó; þá 
vestar Álptaver, þá Mýrdalssandur, austan 
undir Mýrdalsjökli, og upp frá honum Skaptár- 
tunga. Þá má svo að orði kveða, að jöklar þeir, 
er þar liggja, greini láglendið í tvo hluta; þó er 
byggð sunnan undir jöklunum, en sandar með sjó 
fram: Sólheimasandur austur frá Jökulsá eða 
 Fúlalæk, en Skógasandur fyrir vestan, og Eyja- 
fjallasandur vestast. En fyrir vestan Eyjafjalla- 
jökul breikkar láglendið aptur (Rangárvallasýsla og 
Árnessýsla), og verður þar byggðin allbreið, þótt 
sum liggi allhátt. Vestur frá Eyjafjallajökli er 
hjerað allmikið og láglent, er nefnist Landeyjar; 
fyrir því hjeraði öllu með sjó eru sandar langir, 
en mjóir, og heitir Rangársandur, og nær vestur 
að þjórsá, en með fram Þjórsá að austan, upp 
frá Rangársandi, heitir Holtasveit, og er hún allt 
hálendari, en landið bæði fyrir austan og vestan, 
og mætti í raun rjettri segja, að það væri ás einn, 
er gengi úr hjalla þeim, er þegar mun verða greindur. 
En vestur frá Þjórsá, og vestur að fjallgarðinum, er 
mýrlendi eitt, þó með holtum og öldum. 

Eigi er undirlendi þetta allt jafnlágt, heldur 
hækkar það eptir því, sem nær dregur fjöllunum, 
og verður jafnvel hjalli nokkur á því ofanverðu, er 
hefst austanvert við Mosfellsheiði, og mun í raun 
rjettri ná austur að fjöllum þeim, er liggja út og 
suður frá Vatnajökli, þótt eigi verði alstaðar skörp 


103 


brún hans!. Fyrir austan Merkurjökul og Goða- 
landsjökul hefst hjalli þessi enn að nýju, og geng- 
ur suðurbrún hans þar austur um neðanverða Skapt- 
ártungu, Síðu og Fljótshverfi, og hverfur í Skeiðar- 
árjökul, og er suðurbrún hans þar öll auðsæ og 
allhá, enda lítil byggð uppi á honum, en afrjettir 
eru þar byggðarmanna. 

Víða eru mikil hraun á undirlendi þessu, enda 
hafa eldgos verið mest í þeim hluta landsins, og 
skal nú greina hin helztu: 1, 1783 gaus upp eldur ' 
nyrzt á Síðumanna-afrjett, norður frá fjalli því, er 
Blængur heitir, og rann hraun það fram beggja megin 
Síðunnar. Austan fram Síðunnar hefur hraun þetta 
runnið suður eptir farveg Hverfisfljóts, og er all- 
mjótt um stund, en breikkar, er lengra dregur niður. 


2 


Vestara hraunið hefur runnið í vestur, og vestur í 
Skaptárgljúfur; en er vestur í gljúfrið kemur, hef- 
ur það beygt í suður og nokkuð til austurs, og 


runnið niður með Skaptá; en er það hefur komið 





1) Suðurbrún hjalla þessa mun liggja austur frá Mosfells- 
heiði hjer um bil í landnorður, um Grafning og neðanvert við 
Þingvallasveit, þá um Grímsnes, Biskupstungur og Hreppana 
í Árnessýslu, og Landið í Rangárvallasýslu, en beygir þá við, 
og stefnir í landsuðursátt, um Hvolhrepp og á vesturenda 
Fljótshlíðar; þá verður Fljótshlíð suðurbrún hjallans um stund; 
en er henni sleppir, mun brúnin verða fyrir vestan Goðaland 
og Þórsmörk. Úr Rangárvallasýslu liggur vegur austur yfir 
afrjetti Rangvellinga, fyrir norðan Tindfjallajökul og sunnan 
Torfajökul, og svo niður í Skaptártungu í Skaptafellssýslu, 
98 er sá vegur nefndur Fjallabaksvegur. 


104 


suður fyrir Síðuna, hefur sumt runnið í suður, en 
sumt austur með hinum forna farveg Skaptár, og 
svo suður um Landbrot og Meðalland, og ligg- 
ur þar yfir afar-mikið. svæði, er áður var fag- 
urt. Hraun þetta virðist. að gróa fljótar upp, en 
nokkurt annað hraun á Íslandi, er menn þekkja. 
2, Hið annað mesta hraun er Þingvallahraun, 
er runnið hefur úr Skjaldbreið í útsuður, og niður 
að Þingvallavatni og með fram því. 

Í landnorður frá Fljótshverfi, fyrir austan Núps- 
vötn, er skógur nokkur, sem kallaður er Núps- 
staðaskógur, og er einhver merkastur skógur á 
Íslandi, sökum þess, að jöklar lykja um hann á 
þrjá vegu, með því Skeiðarárjökull liggur austan 
fram með honum og suður fyrir hann, en Vatna- 
jökull að norðan, og nær með öllu niður að honum. 

D, Þá má telja einn hluta landsins fjallgarð 
þann, er liggur út og suður frá hálendinu, og út 
að sjó yzt á Reykjanesi, og land allt vestan fram 
með honum að Hvalfjarðarbotni.  Nyrzt á fjall- 
garði þessum heitir Bláskógahéiði, þá Mos- 
fellsheiði, og því næster Hellisheiði. Fjalls- 
hryggur þessi er sjálfur örmjór, og landið vestur 
undan eigi allbreitt, og smáhallar því öllu niður að 
sjó. Syðri og meiri hluti þess, sunnan frá Reykja- 
nestá, og allt að Hafnarfirði, er því nær eintóm hraun '; 
er þar gróðurlítið, en gras kjarngott fyrir sauðfjen- 





") Eins er fjallgarður þessi austan fram hraun eitt, og eru 
hraun þessi áföst Þingvallahrauni. 


| 


105 


að; er þar að eins byggð með sjó, en slægjuland 
ekkert nema túnin. Nyróri hlutinn er og fremur 
hrjóstugur, mest holkn og hryggir, og mýramóar 
á milli. Fyrir norðan Esju gengur allmikill dalur 
milli hennar og Reynivallaháls, er nefnist Kjós; 
er það sveit allgóð og grösug. 

Norðan fram með Hvalfirði liggur fjallgarður 
út úr hálendinu, og lækkar eptir því, sem út með 
firðinum dregur, og hverfur því nær á einum stað, 
en þá hækkar aptur og verður allhátt fjall, er heitir 
Akrafjall; það er á Akranesi. Enjafnhliða þessum 
fjallgarði gengur annar fjallgarður litlu norðar, og mjór 
dalur á milli, er heitir Svínadalur. Utan til á þeim 
fjallgarði heitir Skarðsheiði, og yst Hafnarfjall. 

E, Fyrir norðan fjöll þessi kemur undir- 
lendi eigi alllítið, fyrir botninum og vestan fram 
með Borgarfirði; heitir syóri og eystri hluti þess hjer- 
aðs Borgarfjörður, en vestari hlutinn Mýrar, 
Vestan fram með firðinum. Hjerað þetta er mjög mýr- 
lent, og vestari hlutinn þó enn meir, og víða fen og 
foræði, en holt og hæðir þó innan um, er flest stefna 
Í útsuður og landnorður. Fyrir utan Mýrar ganga 
fjöll að sjó fram, nema hvað mjó engi liggja þar 
milli fjalls og fjöru, en þar er útfiri mikið, er kall- 
ast Löngufjörur, og eru þær taldar nærhæfis 
tvær mílur á lengd, og 1 míla á breidd, þar sem 
bær verða breiðastar; en þá kemur aptur undir- 
lendi nokkurt, fremur mýrlent, og nær það út undir 
Snæfellsnesjökul; virðist svo, sem það sje áfram- 


106 


hald af Mýrum, en sjór hafi gengið á landið eg 
slitið undirlendi þetta í sundur um Löngufjörur. 
Margir liggja dalir fram af Borgarfirði fram til 
fjalla, og byggð í öllum, en fyrir framan mynni 
þeirra liggur hjalli, þótt hann sje lágur; hefur 
hann að sunnan upptök sín í Skarðsheiði, og ligg- 
ur svo í boga yfir þvert hjeraðið, og vestur með 
Mýrum að norðan, og verður þar allhár, og heitir 
þá Skarðsheiði hin vestari. 

Merkust hraun í þessum hluta lándsins eru: 
1, á Skarðsheiði hinni vestari; er það allmikið 
hraun, og hefur runnið vestur af heiðinni; 2, Eld- 
borgarhraun, við landnorðurhorn á Löngufjörum; 
dregur það nafn sitt af borg nokkurri sunnanvert 
í hrauninu, er Eldborg kallast. Hún er talin 
636 feta að þvermáli, en 169 feta há, og var þar 
bær til forna, er Hrípur hjet, og þar gaus upp 
eldurinn, er hraun þetta brann. 3, Sunnan undir og 
vestan undir Snæfellsjökli er hraun eitt, og heitir 
Búðahraun austast. 

Með því mikil hafa eldgos verið á Íslandi, og miklu 
fleiri en sögur fara af, og því hraun víða, þá eru og víða 
hraunhellar, gjár og gljúfur; en merkastur allra hella á Ís- 
landi er Surtshellir; hann er sunnanvert við Norðlinga- 
fljót, vestur frá Eiríksjökli, í hrauni því, er gengur vestur og 
suður úr Hallmundarhrauni. Hann liggur allur undir jörðu, 
og er gengið niður í hann af jafnsljettu. Hann er talinn 





1) Syðstur þeirra er Skorradalur, þá Lund areykja- 
dalur, þáFlókadalur, þá Reykjaholtsdalur, þá Hvít- 
ársíða, þá þverárhlíð, og Norðurárdalur nyrzt. 


107 


839 faðma langur, 50 feta breiður, og 84 feta hár, en 4 eru 
Zluggar eða göt á honum; út úr honum liggja þrír afhellar. 

Loptslag á Íslandi er fremur kalt, eins og nærri má geta, 
með því landið liggur svo norðarlega á hveli jarðar, og þó 
eigi eins kalt og von væri á eptir legu þess. Á Suður- 
landi og Vesturlandi er kuldi á vetrum að meðaltali -— 1, 25 
stig á hitamæli Reaumurs, en í Danmörku er hann 
= 0, 32 stigs. Í Þrándheimi í Norvegi er kuldi 3 mæli- 
stigum meiri, en 7 mælistigum í Umea við Holsingjabotn í 
Svíaríki, sem liggja jafnlangt norður frá jafndægrahríng og 
syðri hluti Íslands; er þar sú sök til, að Ísland er eyland, 
og önnur sú, að ein kvísl af straumi þeim, er liggur út úr 
Mexico-flóa í Vesturheimi, gengur að suðurströnd landsins. 
Aptur á hinn bóginn er veturinn langur, en sumarið stutt, 
og kaldara en í Danmörku. þess ber og að geta, að miklu 
er kaldara fyrir norðan land og austan, en fyrir sunnan og 
vestan, og munar það 39 á hitamæli Reaumurs. Veldur 
þessum mismun straumur einn, sem liggur norðan úr höfum, 
norðan að landinu, og ber þangað þar að auki hafísinn, og 
með honum kulda, en jöklarnir valda á Austurlandi, er þeir 
eru þar allmiklir. þegar upp eptir fjöllunum kemur svo sem 
3000 feta frá sjávarfleti að telja, þá koma jöklarnir, eða með 
öðrum orðum, að snjólínan liggur eigi hærra en svo. Upp 
til sveita getur reyndar opt orðið hiti mikill á sumrum, en 
þar eru þá og næturkuldar. Mjög er rigningasamt á Íslandi, 
einkum á Suðurlandi. það er enn einkenni veðráttufars á 
Íslandi, að þar eru þokur tíðar, og veðurlag mjög breytilegt 
og óstöðugt. þrumur og eldingar eru þar sjaldan, og helzt 
á vetrum og fyrir sunnan land. Aptur eru norðurljósin því 
tíðari, og opt yndisleg sjón. 

Syðst á Íslandi er stytztur sólargangur 4 stundir, og 
lengstur er hann 20; nyrzt á landinu aptur á móti kemur 
SÓ eigi upp fyrir sjóndeildarhring í heila viku um sólhvörf 
á vetrum, enda sezt þar eigi sól í viku um sólhvörf á sumrum. 


108 


6, Margar eru ár og lækir á Íslandi, en engar 
eru þar stórár, er jafna skal við stórár í öðrum 
löndum, og engar skipgengar hafskipum, enda allar 
stríðar mjög og straumharðar. Í hinum stærri án- 
um er jökulvatn, og því ískalt, og hvítleitt, eins 
og skolavatn. Þessar eru ár merkastar: 

A, Suður um landið falla: 

1, Jökulsá í Lóni, ér kemur úr Vatnajökli 
austanverðum, og fellur í austanverðan Papafjörð. 

2, Hornafjarðarfljót; þau eru vatns- 
mikil og full sandbleytu, en lygn; þau koma og 
úr austanverðum Vatnajökli, og falla í Hornafjörð. 
Í þeim er ey ein, er Skógey heitir. 

3, Jökulsá á Breiðamerkursandi,. og 
er hún örstutt, en ill yfirferðar, sökum straumhörku, 
stórgrýtis og sandbleytu. 

4, Kolgríma, er Heinabergsvötn sam- 
einast. 

5, Skeiðará, er kemur austan undan Skeiðar- 
árjökli, og fellur niður um austanverðan Skeiðar- 
ársand. 

6, Núpsvötn, austanvert við Fljótshverfi, 
falla niður vestanvert við Skeiðarársand. Fullur 
helmingur þeirra er Súla; er það jökulvatn, er fellur 
úr vestanverðum Skaptárjökli, og vestur í vötnin. 

7, Skaptá; hún kemur úr Skaptárjökli, og 
stefnir um sinn hjer um bil í útsuður, en beygir 
því næst við, og fellur í suður, eða nokkuð í land- 
suðnrsátt, eptir Skaptárgljúfri, og nefnist þá 





109 


og Eldvatn. En er kemur fram úr gljúfrinu við 
útsuðurhorn Síðunnar, kvíslast hún, og fellur ein 
kvísl hennar, og eigi mikil, austur með Síðunni að 
sunnan. og greinir hana og Landbrot, og heitir enn 
Skaptá. Þá er enn, þegar fram úr gljúfrinu kemur, 
að ýmsar kvíslir hennar hverfa suður í hraun það, 
er áður er um getið að liggi yfir Meðalland og 
Landbrot. og koma fram úr því aptur neðanverðu, 
og renna þá í austurátt, víðast í mjóum stokk, og 
nefnist það Eldvatnið í Meðallandi. Þá fellur 
hin þriðja kvísl hennar í suður, eða nokkuð til út- 
suðursáttar, með fram Skaptártungu að austan, og 
nefnist Eldvatnið hjá Ásum; en fyrir neðan 
Skaptártungu rennur vestan í það Tungufljót, 
og þá Hólmsá, og nokkru sunnar Leirá, og 
enn fleiri smáár; en er öll þessi vötn eru saman 
komin. nefnast þau einu nafni 

8. Kúðafljót, austanvert við Álptaver, og 
greinir það og Meðalland; það er allbreitt fljót, og 
illt yfirferðar sökum leirbleytu. 

9, Fúlilækur, eða Jökuls á áSólheima- 
sandi; hún kemur úr Mýrdalsjökli, og er stutt, en 
ill yfirferðar vegna straumhörku. 

10, Markarfljót; sumar kvíslir þess koma 
úr vestanverðum "Torfajökli, og rennur það fyrst í 
suður, þó mjög krókótt; síðan beygir það vestur 
á við, og koma þá sumar kvíslar þess úr vestan- 
verðum Merkurjökli og Goðalandsjökli; rennur það 
þá fyrir norðan Eyjafjallajökul, á millum hans og 


110 


Fljótshlíðar; þá rennur úr því ein kvísl hjer um 
bil í hávestur, vestur í Þjórsá, og heitir sú Þverá, 
en norðan í Þverá rennur Rangá hin eystri og 
vestari; en er kemur vestur með Holtunum, vestast 
í Rangárvallasýslu, kvíslast Þverá í tvennt; heitir 
nyrðri kvíslin Djúpós, en syðri Hólsá. En er 
Markarfljót sjálft kemur vestur fyrir Eyjafjallajökul, 
kvíslast það enn að nýju; heldur austasta kvíslin 
nafninu, en miðkvíslirnir eru nefndar Álar, og 
renna saman við austustu kvíslina rjett niður við 
sjó, en vestasta kvíslin er nefnd Affall, og fellur 
til sjávar á miðjum Rangársandi. 

11, Þjórsá; hún fellur í útsuður, og í sjó 
- vestanvert við Rangársand. Flestar kvíslir hennar 
koma undan Arnarfellsjökli sunnanverðum og austan- 
verðum, en sumar undan Tungnafellsjökli norðan- 
verðum, og ein kvísl undan honum austanverðum; 
heitir sú Kaldakvísl, og rennur húní Tungnaá, 
en hún kemur úr Skaptárjökli, og rennur síðan í 
Þjórsá. Upp með Þjórsá liggur Sprengisandsvegur, 
en Vatnajökulsvegur upp með Köldukvísl. Þjórsá 
er 24 mílur á lengd, og ein af stærstu ám landsins. 

12, Hvítá, eða öðru nafni Ölfusá; hún 
fellur í útsuður, og í sjó vestast á undirlendi því, 
er liggur sunnan á landinu.  Meginupptök hennar 
eru úr vatni einu austan undir Bláfellsjökli, er 
heitir Hvítárvatn, en þá renna í hana margar 
smáár, er koma frá Arnarfellsjökli að austan. Niðri í 
byggð rennur austan í hana Laxá, en vestan í hana 


ill 


Tungufljót, og nokkru neðar Brúará.  Þeg- 
ar lengra dregur niður eptir, rennur í hana á ein, 
er nefnist Sog, og kemur frá Þingvallavatni, og 
eptir það er hún nefnd Ölfusá. 

B, Vestur um landið falla: 

13, Elliðaár, er stundum eru kallaðar Hell- 
isár; þær eru eigi miklar, og falla sunnan í Kolla- 
fjörð við Faxaflóa, en þær eru allmerkilegar sökum 
þess, að þar er allmikil laxveiði. 

14, Hvítá, í Borgarfirði; hún er allra áa 
mest á Vesturlandi; sumar kvíslir hennar koma frá 
Eiríksjökli, sumar frá Balljökli vestanverðum, og 
renna um Arnarvatnsheiði, fyrir norðan Eiríksjökul, 
og heitir þá Noróðlingafljót, en sumar koma úr 
Geitlandsjökli. Hvítá fellur í vestur og útsuður, 


' niður í botninn á Borgarfirði. 


15, Norðurá; upptök hennar eru á Holta- 
vörðuheiði, og fellur hún í útsuður, eptir endilöngum 
Norðurárdal, og norðan í Hvítá skammt frá sjó. 

16, Álptá og 

17, Hítará falla niður um Mýrar, og eru 
eigi allstórar. Ki 

C, Norður um landið falla: 

18, Blanda; upptök hennar eru að nókkru 
leyti í Arnarfellsjökli útnorðanverðum, en að nokkru 
leyti í Langjökli landnorðanverðum; rennur hún í 
norður og nokkuð til útnorðurs, og fellur austan í 
Húnafjörð; hún er 15 mílur á lengd, og er allmikið 
Vatn og illt yfirferðar. 


112 


19, Hjeraðsvötn; þau koma úr norðan- 
verðum Arnarfellsjökli, og renna niður eptir Skaga- 
firði, og út í Skagafjörð sjálfan; þau eru upphaflega 
tvær ár, er hvortveggja nefnist Jökulsá, hin eystri 
og hin vestari; en er ofan í byggð kemur, renna 
þær saman, og svo um stund; síðan kvíslast áin 
aptur í tvær kvíslir, og heitir Borgarey á milli 
þeirra; síðan fellur kvísl úr eystri ánni og vestur 
í hina, og heitir eyjan, sem þá myndast þar fyrir 
neðan, Hegranes, og nær að sjó út. 

20, Hörgá, er rennur eptir Hörgárdal, og 
vestan í Eyjafjörð. 

21, Eyjafjarðará, er fellur niður eptir 
Eyjafirði, og í botninn á Eyjafirði sjálfum. 

22, Skjálfandafljót; það er talin þriðja 
lengst á á Íslandi, eða 94 mílur; það kemur úr 
norðanverðum og austanverðum Tungnafellsjökli. 
fellur um stund nokkuð í austurátt, og síðan beint í 
norður, og út í Skjálfanda. 

"23, Laxá; hún kemur úr Mývatni, og renn- 
ur norður eptir Laxárdal og Aðalreykjadal, og svo 
út í Skjálfanda. 

24, Jökulsá á fjöllum, eta öðru nafni 
Jökulsá í Axarfirði; hún hefur upptök sín í 
Vatnajökli; sú er talin lengst á á Íslandi, eða 25 
mílur: hún fellur beint í norður, og út í Axarfjörð. 

D, Austur um landið falla: 

25, Jökulsá á brú; hún kemur undan 


norðurbrún Vatnajökuls, og fellur í landnorður, 





113 


eptir endilöngum Jökuldal, og út í Hjeraðsflóa; hún 
er 15 mílur á lengd. 

26, Lagarfljót; það kemur og undan norð- 

urbrún Vatnajökuls, og rennur í landnorður, eptir 
endilöngu Fljótsdalshjeraði og út í Hjeraðsflóa. 
Það er mikið vatnsfall: og breitt, en mjókkar þó, 
er niður eptir dregur. 
Margir eru fossar á Íslandi, og eru þeirra helztir: Skó ga- 
foss, undir Eyjafjöllum, Seljalandsfoss, vestan undir 
Eyjafjöllum, og svo Ullarfoss ogGoðafoss, í Skjálfanda- 
Bjóti. Goðafoss er allra fossa vatnsmestur og tignarlegastur 
á Íslandi, en Skógafoss er þó hærri og fríðari. 

Mörg eru og stöðuvötn á landinu, en engin 
mjög stór. Stærst eru: 

1, Þingvallavatn, sunnan á landinu, í 
útsuður frá Skjaldbreið; það er talið fullar 5 míl- 
ur ummáls, og alldjúpt; í því er hólmi einn, sem 
nefndur er Sandey. Í Þingvallavatni er silungsveiði 
allgóð. 

2, Hvítárvatn, austan undir Bláfellsjökli. 

3, þá eru mörg vötn vestan undir Skaptár- 
Jökli, millum Köldukvíslar og Tungnaár, er öll heita 
einu nafni Fiskivötn, og er austasta vatnið kallað 
Stórisjór, og er þeirra stærst. 

4, Skorradalsvatn, í Skorradal í Borgar- 
firði; er það alllangt, en mjótt. 

5, Norður af Eiríksjökli á Arnarvatnsheiði eru 
ið mikil vötn, er líka kallast Fiskivötn, og er 


tnarvatn þeirra stærst, enda er það allmikið vatn. 
8 


114 


6, Fyrir botninum á Húnafirði eru þrjú vötn; 
heitir hið vestasta Vesturhóp, þá Mióhóp, og 
er það miklu stærst, en hið austasta er Húnavatn, 
og dregur sýslan nafn af því. 


2 


7, Mývatn, í suðurhluta Þingeyjarsýslu; það 
er mest stöðuvatn á Íslandi, 8 mílur ummáls; það 
er og talið bezt fiskivatn á Íslandi. Í því eru eigi 
færri en 34 hólmar, og allir skálmyndaðir, en 
þeirra stærst er Miklaey. 


Z 


þá eru margir hverar á Íslandi, og er vatnið í þeim 
öllum heitt, en þó eigi jafnheitt í öllum; eru það jarðeldar, 
er hitanum valda. þeirra merkastir eru: GeysirogStrokk- 
ur, Í Haukadal, austan til og ofan til í Árnessýslu, 7 míl- 
ur í útnorður frá Heklu. þeir spýta úr sjer vatni hátt Í 
lopt upp. Geysir er 80 feta djúpur, vatnið í honum að eins 
60 feta, en skálin að ofan 8 feta, og 50 feta að þvermáli. 
Hann hefur gosið optast einu sinni á dag, og hefur þó eigi 
ávallt verið jafnlangt á milli gosanna, en dunur miklar heyrast 
á undan hverju gosi hans niðri í jörðunni. þegar hann spýr, 
er vatnsstrókurinn hjer um bil 100 feta hár í lopt upp, og 
46 feta ummáls. Nú er hann sagður gjósa sjaldnar. Strokk- 
ur er þar rjett hjá; hann er miklu minni um sig, og spýtir 


vatninu, ef til vill, eigi eins hátt og Geysir, en hann gýs“ 


optar, og er þó eigi ávallt jafnlangt á milli gosa hans; stend- 
ur vatnsstöpull hans þráðbeinn upp og ofan Í gosunum. í 
grennd við þessa tvo. þjóðkunnu hvera telja menn um 50 
smáhvera. þá eru hverar allmargir á Reykjum í Ölfusi, og 
er einn þeirra merkastur, sem kallaður er Litli-Geysir; 
hann gýs ávallt sjöttu hverja stund, nótt og dag, og má marka 
dagsmörk af honum, þó ei sjái sól; vatninu þeytir hann hjer 
um bil 20 feta hátt í lopt upp. Margir eru og hverar ofan 
til í Borgarfirði, í Reykjaholtsdal, eða Reykjadal hinumnyrri, 


115 

sem fornmenn kölluðu, og eru þar merkastir Skrifla í Reyk- 
holti og Sturlureykjahver, sem fornmannaverk eru á 
hvorumtveggja. þar eru og alls um 50 hverar, smáir og stórir, 
sem allir gjósa nokkuð. þá eru Reykjahverir, sem svo 
eru kallaðir, á Reykjum í Reykjahverfi; þeir eru þrír, og er 
Uxahver þeirra merkastur; spýr hann vatni 6 álnir Í lopt 
upp, tvær mínútur Í senn. Auk þessara hvera, sem nú eru 
taldir, er mikill fjöldi alls konar hvera til og frá á landinu. 

þá eru og ölkeldur á Íslandi, helzt í Snæfellsnes- 
sýslu, en merkust allra er talin Rauðamels-ölkelda, 
skammt norður frá Rauðamel í Hnappadalssýslu, bæði sökum 
vatnsmegnis og gæða. Önnur merkust ölkelda á Íslandi er 
sú talin, sem er á Ölkelduhálsi, í Ölfusi ofanverðu. Vatnið 
Í ölkeldunum er dökkrautt á lit, barkandi og beiskt; það má 
hafa sem lyf við ýmsum sjúkdómum, bæði innvortis og út- 
vortis. 

8, Af fornum sögum má sjá, að kornyrkja 
hefur á Íslandi verið, en nú er hún engin. Hið 
sama má og segja um skógana, að allmiklir 
hafa birkiskógar verið víða um landið, en nú eru 
beir því nær horfnir, og orðnir kjarr eitt, kræklótt 
og kyrkingslegt; þó hafa Íslendingar þá enn til 
kolagjörðar, og víða til eldsneytis. Mótekja er 
aptur víða góð, og mest á Suðurlandi. Á nokkr- 
um stöðum er og surtarbrandur; en opt er 
illt að ná honum, er hann er í bröttum fjöllum. 
Þá er brennisteinsnámar suður frá Kröflu, 
við Mývatn, er kallast Hlíðarnámar, og aðrir 
enn lengra þar suður á fjöllum, er kallast fremri 
Mámar, og. hefur fengist úr hvorumtvegsja eigi 


allkítill brennistenn. Þá eru hinir þriðju námar 
A 


116 


fyrir sunnan land, norður frá Krísuvík, Krísu- 
víkurnámar, en eigi hafa menn nú þeirra nein 
not. Helzt og mest notkun. jarðarinnar er til hey- 
skapar og hagbeitar, með því líka gras er víðast 
hvar kjarngott, enda er kvikfjenaður aðalfjárstofn 
landsbúa, einkum sauðfjenaður. Þar er og all- 
mikið af hestum, einkum í Rangárvallasýslu og um 
Borgarfjörð suður, og í Skagafirði fyrir norðan land. 
Dýraveiðar eru því nær engar á Íslandi, enda 
eru þar engin villudýr nema refar, og nokk- 
uð af hreindýrum, er haldast við á öræfum uppi í 
landnorðurhluta landsins, og þá stundum á fjall- 
garði þeim, er gengur út og suður til Reykjaness. 
og hafa menn þeirra því nær engin not, þótt ein- 
staka eitt náist á stundum. En því meiri not hafa 
menn fuglanna, t. a. m. rjúpnanna, er ýmist eru 
skotnar eða snaraðar þúsundum saman á vetrum, 
einkum fyrir sunnan land. Arðsamastur allra fugla 
á Íslandi er þó æðarfuglinn, er þekur svo að 
segja hverja ey á sumrum kring um land allt!, en 
mestur er þó arðurinn og almennastur á Breiða- 
firði, með því þar eru eyjar flestar; er það bæti 
egg og dún, er frá honum er tekið. þá er enn 
fílungatekja á Vestmannaeyjum og víðar, og lunda- 
tekja mikil víða á eyjum, og þó mest á Vest- 
mannaeyjum; telst svo til, að þar sjeu drepnir un! 
200,000 lunda á ári hverju, og er það fullorðinn 
fugl. Á Breiðafirði er og afarmikil lundatekja. 08 





2) Á? Vestmannaeyjum er þó ekkert æðarvarp. 


117 


taka menn þar ungana (lundakofu) á haustin, undir það 
að þeir ætla að fara að fljúga út úr holum sínum, 
og er af þeim ágætt fiður. Þá hafa og Íslendingar 
mikinn arð bjargfugls, er menn með því bæði fá 
egg og fiður; hann er því nær í öllum björgum, 
t. a. m. Vestmannaeyjum, Látrabjargi, Hornbjargi 
á Ströndum, Drangey, Grímsey, og miklu víðar, 
en hættuför er það mikil, að ná honum, er menn 
verða að síga í ólarreipum fyrir þverhnýpt björg 
ofan. Á eyjum er og víða kríuvarp mikið. 
Fiskiveiðar, einkum þorskveiðar og hákallaveið- 
ar, eru Og miklar með fram öllum ströndum lands- 
ins, mestar þó sunnan fram með Faxaflóa og á Vest- 
fjörðum, og eru þær þó eigi stundaðar sem mætti, 
með því Íslendingar hafa að eins opin skip og þau 
smá. Þó her þess að geta, að Ísfirðingar hafa á 
hinum síðustu árum aflað sjer nokkurra þiljuskipa, 
er þeir halda til hákallaveiða, og hafa þeir aflað á 
þau afbragðs-vel, enda eru þeir taldir begtir sjómenn 
á landinu; hafa og sumir þeirra numið siglinga- 
fræði á hinum síðustu árum. Þá er og silungs- 
veiði í ám og flestöllum vötnum, og laxveiði 
í flestöllum stórám, nema sumum jökulám. Í Eyja“ 
firði er og opt á sumrum allmikil síldveiði, og 
nokkur í Hafnarfirði, og þó víst eigi svo mikil, sem 
verða mætti, ef vel væri stunduð. Þá er og sel- 
veiði víða við Ísland, bæði með uppidrápi og í 
nótum, og hafa landsbúar mikinn arð af. Mest 
mun selveiði á Breiðafirði og með fram Mýrum. 


118 


Ísfirðingar hafa og allttil þessa veitt ógrynni vöðu- 
sels á vetrum, en hin síðustu árin hefur sú veiði 
brugðizt með öllu. Opt rekur og hvali á land 
upp, og víða við land er trjáreki mikill; t. a. 
m. fyrir Hornströndum öllum, á Langanesströndum, 
fyrir Skaptafellssýslu, og víðar. 

9, Landsbúar eru rúmlega 62,500; mæla þeir 
allir íslenzka tungu, og allir eru Lúterstrúar. Einn er 
latínuskóli á öllu Íslandi. Þar er og skóli einn 
handa þeim, er prestar ætla að verða, eðapresta- 
skóli; en þeir, er ætla sjer að nema lögfræði eða 
læknisfræði, verða að leita til Kaupmannahafnar. 
Alþýða manna er þar talin af flestum betur að 
sjer og margfróðari, en í öðrum löndum; en engir 
eru þar þó alþýðuskólar nú sem stendur, nema að 
eins einn barnaskóli; en skammt eru þó Íslend- 
ingar enn á veg komnir í öllum iðnaði og verk- 
lægni, er margt mættu þeir vinna með hægra móti, 
og sjer til meiri hagnaðar og hagræðis, en þeir 
nú gjöra. 

Aðalatvinnuvegir manna eru þrír: kvikfjár- 
rækt, eða fiskiveiðar, eðaþá hvorttveggja. 
Vestmannaeyingar, og þeir, sem búa með fram Faxa- 
flóa sunnanverðum og kring um Snæfellsjökul, lifa 
því nær eingöngu á fiskiveiðum. Með fram öllum 
ströndum annarstaðar á landinu stunda menn víð- 
ast bæði kvikfjárrækt og fiskiveiðar, nema í Skapta- 
fellssýslu, og veldur þar hafnleysi og brim; þó 
sækja menn þar sjó um vetrarvertíð, einkum í Mýr- 


119 


dal. Allir þeir, sem búa nokkuð frá sjó, má segja 
að lifi eingöngu á kvikfjárrækt, nema hvað þeir 
síðari hluta vetrar leita margir niður til fiskiver- 
anna, til að róa þar um vertíðina. 

10, Þegar stjórnarbreytingin varð í Danmörku 
1848, var svo til ætlazt, að fyrirkomulag stjórnar 
Íslands breyttist og, í líkingu við það, sem á varð 
í Danmörku; en eigi er það orðið enn; þó var sett 
stjórnardeild ein í Kaupmannahöfn, er hefur á 
hendi aðalstjórn allra málefna Íslands, og ber for- 
stjóri hennar öll mál undir ráðgjafa konungs, sitt 
undir hvern, eptir því hvers eólis hvert mál er, en 
ráðgjafarnir leggja úrskurð á. Í landinu sjálfu er 
stiptamtmaður cðsti embættismaðurinn. Þá eru 
og þrír amtmenn, sinn í hverju umdæmi, og er 
stiptamtmaður jafnframt amtmaður í suðurumdæm- 
inu. Þá er sýslumaður í hverri sýslu, og bæja r- 
fógeti í Reykjavík (sem jafnframt er landfógeti, 
eða aðalfjárhirðir landsins); eru þeir lögreglu- 
stjórar, hver í sinni sýslu; þeir heimta og saman 
skatta, skipta örfum, og dæma mál í hjeraði. Þá 
eru hreppstjórar í hreppum, einn í hverjum, 
og tveir í sumum; eru þeir settir af amtmönnum, 
og eiga að annast öll málefni þan, er snauða menn 
varða eða sveitina alla, og bera þeir þau sveita- 
mál, er þeir eigi geta út kljáð, undir sýslumann, 
en sýslumaður aptur undir amtmann. Hreppstjórar 
eru og lögreglumenn, hver í sínum hrepp. Í Reykja- 
vík er umsjón allra sveitarmála í höndum bæjar- 


120 


stjórnarinnar, og sitja í henni alls sex menn, 
en bæjarfógetinn hefur framkvæmdina á hendi í 
bæjarmálefnum, og verður stiptamtmaður að leggja 
samþykki sitt til í ýmsum þeirra, áður framkvæma 
megi. 

Konungur er æðsti löggjafi landsins, en þó 
má hann eigi setja nein lög á Íslandi, nema því 
að eins, að hann áður hafi borið þau undir alþingi, 
samkvæmt tilskipun dagsettri 8. d. marzmánaðar 
1843; þó er alþingi að eins ráðgjafarþing, en sker 
eigi úr neinu máli. 

Um dómsvaldið er það að segja, að öll mál 
millum einstakra manna skal leggja til sáttafunda ; 
en gangi þá eigi saman sættin, er þeim vísað til 
dóms og laga, eins og öllum dómsmálum, og er þá 
sýslumaður hjeraðsdómari, hver í sinni sýslu; 
en þá má: skjóta  hjeraðsdómum til landsyfir- 
rjettarins, sem er einn á Íslandi; sitja í honum 
einn yfirdómari og tveir meðdómendur, en stipt- 
amtmaður er talinn forseti. Dómum landsyfirrjett- 
arins má í flestum málum skjóta til hæsta-rjettar 
í Kaupmannahöfn. 

11, Landinu er skipt í þrjú umdæmi eða 
ömt: suðurumdæmið, vesturumdæmið og 
norður- og austur-umdæmið; þeim er aptur 
skipt í 19 sýslur, og öllum sýslunum í 169 hreppa. 

Allt er landið einn biskupsdómur, en 19 pró- 
fastsdæmi, og nú sem stendur 181 prestakall!. 





1) Í fornöld var landinu skipt í fjóra fjórðunga, er voru: 


121 
I. Suðurumdæmið. 


Það gengur frá Lónsheiði að austan, er liggur 
milli Álptafjarðar og Lónfjarðar, vestur með fram 





Sunnlendingafjórðungur eða Rangæingafjórð- 
ungur, Vestfirðingafjórðungur, og Austfirðinga- 
fjórðungur, en fjórðungunum var aptur skipt í þing. 

A, Í Sunnlendingafjórðungi voru þessi þrjú þing: 

1, Rangárþing, millum Jökulsár á Sólheimasandi að 
austan og þjórsár að vestan, og Vestmannaeyjar. 

2, Árnessþing, vestur frá Þjórsá og vestur fyrir 
Selvog. - 

3, Kjalarnessþing, kring um Reykjanes og sunnan 
íram Faxaflóa, að Botnsá við Hvalfjarðarbotn. 

B, Í Vestfirðingafjórðungi voru og þrjú þing: 

1, þverárþing, norður frá Hvalfirði, og að Hítará. 

2, þórnessþing, vestur frá Hítará, kring um Snæ- 
fellsnes, og allt að Gilsfjarðarbotni, og austur að Hrútafjarðará, 
miður að fjarðarbotni. 

3, Þorskafjarðarþing; það náði yfir allan útnorður- 
kjálka landsins, frá botninum á Gilsfirði og að botninum á 
Hrútafirði. 

C, Í Norðlendingafjórðungi voru fjögur þing: 

1, Húnavatnsþing, austur frá Hrútafirði og Hrúta- 
fjarðará, og austur að Skagatá, og fjallgarði þeim, er liggur 
norður eptir nesinu, og það suður á fjöll. 

2, Hegranessþing, austur frá Skagatá og austur að 
Siglunesi, fyrir austan Siglufjörð, og þaðan beina stefnu eptir 
fjallgarðinum suður Á fjöll. 

3, Vaðlaþing, austur frá Siglunesi, en að austun rjeð 
Eyjafjörður inn á miðja Svalbarðsströnd, en úr því Vaðlaheiði. 

4, þingeyjarþing, austur frá Vaðlaþingi og austur 
að Eiðisvík, sunnan fram á Langanesi, og þaðan til fjalla. 

D, Í Austfirðingafjórðungi voru þessi þrjú þing: 


122 


2 


öllu landinu, og svo inn með Faxaflóa að Hvítá í 
Borgarfirði. Íbúar alls umdæmisins eru hjer um bil 
22,400. Það er hjer um 700 ferhyrningsmílur. 
Suðurumdæminu er skipt í 7 sýslur. 

1, Skaptafellssýsla; hún nær frá Lóns- 
heiði að austan og vestur að Jökulsá á Sólheima- 
sandi, milli fjalls og fjöru; hún greinist í eystri 
og vestari Skaptafellssýslu, og greina Núpsvötn 
þær. Í þeirri sýslu eru 7 hreppar, 2 prófastsdæmi 
og 12 prestaköll. Sýslubúar eru rúmlega 3,500. 

Enginn er þar verzlunarstaður, og verða sýslu- 
búar að reka verzlun sína í aðrar sýslur; þeir úr 
eystri hlutanum fara optast nær til Djúpavogs, en þeir 
úr vestari hlutanum til Vestmannaeyja, og Eyrar- 
bakka í Árnessýslu, og sumir sækja til Reykjavíkur. 

Merkastir bæir í þeirri sýslu eru: Bjarnanes, austan- 


vert við Hornafjörð, prestssetur. Svínafell, í Öræfum. 
Kirkjubær, á Síðu; þar var fyrrum nunnuklaustur. Hörgs- 





1, Sunnudalsþing, er gekk frá Eiðisvík og suður 
undir Jökuldal, og þaðan út og suður upp til fjalla. 

2, Kiðjafellsþing, ertók við að sunnan, er Sunnudals- 
þing þraut, og náði yfir byggð alla þar á milli og Lónsheiðar. 

3, Skaptafellsþing, er lá sunnan fram á landinu, 
allt millum Lónsheiðar að austan, og Jökulsár á Sólheima- 
sandi að vestan. 

Frá því árið 1106 og allt þangað til:1801 voru tveir 
biskupar á Íslandi, sat annar Í Skálholti í Biskupstungum, en 
hinn á Hólum í Hjaltadal við Skagafjörð. Undir Skálholts- 
biskup laut Austfirðingafjórðungur, Sunnlendingafjórðungur og 
Vestfirðingafjórðungur, en undir Hólabiskup laut Norðlend- 
ingafjórðungur. 


123 


N 
land, í norður og austur frá Kirkjubæ; þar hefur verið spí- 
tali handa líkþráum mönnum.  þykkvibær, í Álptaveri, 
vestanvert við Kúðafljót; þar var fyrrum klaustur. Höfða- 
brekka, fyrir vestan Mýrdalssand. 

2, Rangárvallasýsla; ræður að austan 
Jökulsá á Sólheimasandi, en Þjórsá að vestan, og 
gengur hún þar á milli neðan frá sjó og upp til 
fjalls. Í þeirri sýslu eru 8 hreppar, og 12 presta- 
köll, en eitt er hún prófastsdæmi og Vestmanna- 
eyjar. Sýslubúar eru hjer um bil 50001. 

Í þeirri sýslu er enginn verzlunarstaður, en 
sýslubúar reka verzlun sumir til Vestmannaeyja. 
sumir til Eyrarbakka, og enn sumir til Reykjavíkur. 

Merkastir bæir eru þar: Skógar, skammt fyrir vestan 
Jökulsá. Holt, sunnan undir Eyjafjallajökli vestanverðum, 
og er vanalega kallað Holtundir Eyjafjöllum, prestssetur. 
Hlíðarendi, í Fljótshlíð. Breiðabólsstaður, í Fljóts- 
hlíð vestanverðri, prestssetur. Stórólfshvoll, í vestur frá 
Breiðabólsstað. Móeiðarhvoll, austanvert við Rangá hina 
eystri. Oddi, á Rangárvöllum syðst, prestssetur. Keldur, á 
Rangárvöllum, prestssetur. Stóruvellir, á Landi, prestssetur. 
Skarð, norður af Stóruvöllum. 

3, Árnessýsla; ræður Þjórsá henni að aust- 





1) Helztu sveitir Í sýslunni eru: Eyjafjallasveit, sunnan 
og vestan undir Eyjafjallajökli, millum Jökulsár og Markar- 
fljóts; en fyrir vestan það, á millum þess og Þjórsár, fyrir 
neðan þverá, heita Landeyjar, og deilir Aflall þeim í 
Austur-Landeyjar, og Út-Landeyjar. Fyrir norðan Markarfljót 
og Þverá heitir Fljótshlíð; millum eystri og vestari Rangár 
heita Rangárvellir, en fyrir vestan Rangá hina vestari, 
millum hennar og Þjórsár, eru Holt AGÐUI til, en Land 
heitir ofan til. 


124 


an, en að vestan nær hún vestur fyrir Selvog, austur frá 
Reykjanesi, og þaðan til fjalls. Í þeirri sýslu eru 13 
hreppar; eitt er hún prófastsdæmi, og heyrir undir 
það Krísuvíkursókn í Gullbringusýslu, en 15 eru þar 
prestaköll. Sú er sýsla fjölmennust á Íslandi, og eru 
sýslubúar nálægt 5,2001. 

Eyrarbakki er þar verzlunarstaður, og er 
þar verzlun allmikil; reka Árnesingar þangað verzlun 
að miklu leyti, og Rangvellingar og Vestur- Skapt- 
fellingar að nokkru; en ill er þar höfn, er hún blasir 
við opnu hafi; er skipum lagt þar inn á milli tveggja 
skerja, er flæðir yfir með hálfföllnum sjó; eru skip- 
in rígbundin til beggja hliða í hringi, sem festir 
eru. niður í sker þessi, og varla getur þar legið nema 
eitt skip í senn. Þar er barnaskóli nýstofnaður. 

Merkastir bæir í Árnessýslu eru: Gaulverjabær, neð- 


arlega og austan til í Flóanum, prestssetur. Kaldaðarnes, 
austanvert við Ölfusá; þar hefur verið spítali handa líkþráum 





1) Upp frá sjó, allt á millum Þjórsár og Ölfusár, heitir 
Flói; það eru ó hreppar; þá heitir fyrir ofan Skeið. Í 
landnorður þaðan, millum Þjórsár og Laxár, heitir Gnúp- 
verjahreppur, eða Eystri-hreppur, en fyrir vestan Laxá, 
millum hennar og Hvítár, heitir Hrunamannahreppur, 
eða Ytri-hreppur. Á millum Hvitár og Brúarár heita 
Biskupstungur, en fyrir vestan Brúará heitir efst Lau g- 
arðalur, og þá Grímsnes þar niður eptir, allt til þess, 
er Sogið follur í Hvítá. þá gengur Lyngdalsheiði á millam 
Grímsness og þingvallasveitar, er liggur kringum þing- 
vallavatn; fyrir neðan Þingvallavatn, vestan fram með Soginu, 
heitir Grafningur, og þá Ölfus niður til sjávar, en Sel- 
vogur heitir vestast Í sýslunni með sjó fram, 


125 


mönnum. Arnarbæli, í Ölfusi, vestanvert við Ölfusá, því 
nær gagnvart Kaldaðarnesi, prestssetur. Hruni, vestanvert 
við Laxá, prestssetur. Skálholt, í Biskupstungum, skammt 
fyrir ofan það, er Brúará fellur í Hvítá; þar var annar bisk- 
upsstóll á Íslandi frá því Ísleifur Gissurarson varð biskup hjer 
á landi 1056, og þangað til 1796; þar var og latínuskóli, 
þangað til hann var fluttur til Reykjavíkur 1785. Mosfell, 
í Grímsnesi, skammt eitt vestur frá Brúará, prestssetur. þing- 
vellir, við norðurendann á Þingvallavatni. það er alkunn- 
ur bær, með því alþingi Íslendinga var háð þar, frá því það 
var fyrst stofnsett, og þangað til árið 1800, að það var af 
tekið með öllu. Í landnorður frá vatninu liggur lítill dalur 
austur undir Ármannsfell, og liggur hraun að austan, og neðst 
í því, rjett fyrir framan túnið á þingvöllum, er lögberg; 
er það fremur mjór hraunrimi, og þó mjóstur þar sem hann 
hefst, en afarðjúpar gjár ganga með fram honum beggja vegna 
með allmiklu vatni í. En vestan fram með dal þessum gengur 
Almannagjá; það er afarmikil hraungjá, einhver hin mesta 
á landi hjer. -Austurbrún hennar er hraunklettahryggur, mjór 
og skörðóttur, en vesturbrúnin er flatahraun, og er sá barm- 
urinn afarhár, og víða þverbeinn og sljettur eins og veggur. 
Norðan og vestan af heiðum kemur Öxará, og fellur hún í 
miðja Almannagjá, og því næst eptir henni um stund, en 
síðan austur úr gjánni, og niður í þingvallavatn, vestan fram 
með túninu á Þingvöllum. 

4. Gullbringu- og Kjósar-sýsla; það 
voru fyrrum tvær sýslur; gekk Gullbringusýsla frá 
Selvogi, í kring um Reykjanes, og svo sunnan fram 
með Faxaflóa að Elliðaám, en þá tekur Kjósarsýsla 
við, og nær að botninum á Hvalfirði. Í þeirri sýslu 
eru 8 hreppar. Eitt er hún prófastsdæmi og Reykja- 
vík, að undanskildri Krísuvíkursókn, en "7 presta- 
köll. Sýslubúar eru hjer um bil 4,700. 


126 


Undir þessa sýslu lúta: þerney, innarlega í Kollafirði; 
Viðey, nokkru utar; þar er dúntekja mikil, og landskostir 
góðir; og Engey, enn nokkru utar. 

Keflavík er verzlunarstaður í Gullbringusýslu, 
sunnan fram við Faxaflóa utarlega; þar er höfn eigi 
góð, er ekkert er afdrep; hafa þar helzt verzlun 
þeir þar í grenndinni. 

Hafnarfjörður er annar verzlunarstaður 
Gullbringusýslu; hann stendur fyrir botninum 
Hafnarfirði. Þar er höfn örugg, enda liggja há holt 
og hraun að á þrjá vegu. Þar er allmikil verzlun; 


í 
á 


2 


vergla þar, auk. þeirra, er þar búa í grenndinni, 
einnig ýmsir úr austursýslunum. 

Merkastir bæir í þeirri sýslu eru: Garðar, á Álptanesi, 
þrestssetur. Bessastaðir, á norðanverðu Álptanesi; þar er 
íbúðarhús úr steini, og kirkja sömuleiðis. þar sátu til forna 
höfuðsmenn á Íslandi, og frá því 1805 og þangað til1846 var 
þar latínuskóli. Viðey; þar var klaustur til forna; þar er 
nú steinhús allmikið, og kirkja einnig úr steini; prentsmiðja 
landsins var og þar um tíma. Nes, við Seltjörn á utanverðu 
Seltjarnarnesi; þar er og hús úr höggnum steini; þar var lækn- 
issetur áður og lyfjabúð; Laugarnes, skammt inn frá 
Reykjavík; þar er nú aðsetur biskupsins yfir Íslandi; þar er 
steinhús allmikið. Esjuberg, á Kjalarnesi, framanvert undir 
Esjunni, allvel húsaður bær, er helzti bærinn í Kjósarsýslu. 


5, Reykjavík; það er umdæmi sjer, en að 
eins mjög lítið um sig, með því það er eigi annað 
en Reykjavíkurbær, og hverfi nokkur með sjó fram 
á báða vegu frá henni; er þar fógeti, þar sem 
sýslumaður er í öðrum sýslum. Gullbringusýsla 
liggur um Reykjavík á þrjá vegu, en sjór að norðan; 





127 


stendur meginbærinn í kvos einni á norðanverðu 
Seltjarnarnesi; fyrir sunnan bæinn er tjörn ein, 
en bæði fyrir austan og vestan eru hólar eigi all- 
lágir. Í brekkunum beggja vegna við bæinn er mikill 
sægur af bæjum, og svo bæði vestur og austur með 
sjó fram, en flest timburhús standa niðri í kvosinni, 
og allar sölubúðir. þar er höfn allgóð og stór. 
Reykjavík er enn sem stendur mestur verzlunarstað- 
ur á Íslandi, og sækja þangað verzlun, auk Reyk- 
víkinga og Kjósarsýslubúa, Borgarfjarðarsýslubúar 
og meiri hluti Mýramanna, allmargir úr Gullbringu- 
sýslu, Árnessýslu og Rangárvallasýslu, og enn víðar 
að; er þar því opt fjölmennt, einkum um kauptíð 
á sumrum, er menn úr ýmsum sveitum, enda fjar- 
lægum, koma þar bæði til verzlunar og annara erinda, 
með því þar býr stiptamtmaður, landfógeti og ýmsir 
aðrir embættismenn, og biskup landsins býr þar rjett í 
grennd við; þar er og landsyfirrjettur, presta- 
skóli oglatínuskóli; þar er og alþingi haldið. 


Enn fremur er þar og aðsetur hinnar íslenzku deildar 


bókmenntafjelagsins, og prentsmiðja Ís- 
lands, sem þangað er nýflutt frá Viðey. Þar erog 
bókasafn, sem nefnt er stiptisbókasafn; það 
eru hjer um bil 6300 bækur, og er það haft uppi á 
lopti í dómkirkjunni. Flest eru hús þar smágjör, 
er jafna skal til húsa í stórbæjum annara landa, 
og að eins fá úr steini. Merkust hús eru þar: 1, 
Dómkirkjan; hún stendur austan til í miðri kvox- 
inni, suður við tjörn þá, er áður var um getið; 


128 


veggir hennar eru úr höggnum steini, en kór og 
fordyri og efri hluti veggjanna úr tígulsteini, og 
hellusteinsþak á. A henni er og stöpull (turn) úr 
trje, og þar í stundaklukka, sem sjá má víðast 
hvar úr bænum. Þessi kirkja er stærst og fegurst 
á Íslandi, enda er það að öllu veglegt hús, og 
allskrautlega búið að innan. 2, Latínuskólinn; 
hann stendur uppi í brekkunni austanvert við kvos- 
ina, næstum í beinni stefnu austur frá kirkjunni, 
eða litlu sunnar; hann er allur úr timbri gjör og 
tvíloptaður. 3, Íbúðarhús stiptamtmanns- 
ins; eru veggir þess úr högenu grjóti, en þak úr trje. 

Aðalatvinnuvegur bæjarbúa er verzlun og fiski- 
veiðar; grasnytjar eru þar sára-litlar. Í landi bæj- 
arins er allgóð mótekja. 

Reykjavík er einn hreppur, og prestakall eitt 
ásamt Seltjarnarnesi og nokkrum bæjum öðrum. 
Reykvíkingar eru full 1300 að tölu. 

6, Borgarfjarðarsýsla; sunnan að henni 
er Hvalfjörður, en vestan Borgarfjörður og Hvítá, 
og gengur hún allt þar á milli vestan frá sjó og 
austur til fjalla. Í henni eru 9 hreppar. Eitt 
er hún prófastsdæmi og 6 prestaköll. Sýslubúar 
eru hjer um bil 2,200. 

Enginn er verzlunarstaður þar í sýslu, og reka 
sýslubúar verzlun sína til Reykjavíkur. 

Merkastir bæir eru þar: Ytrihólmur, utarlega á sunn- 
anverðu Akranesi. Höfn, sunnan og vestan undir Hafnar- 
fjalli. Leirá, austur frá Höfn. Reykjaholt, í Reykja- 
holtsdal, þar sem Snorri Sturluson þjó. 


129 


7, Vestmannaeyjasýsla; hún tekur að 
eins yfir Vestmannaeyjar, en þær liggja í suður frá 
Landeyjum í Rangárvallasýslu, hjér um bil 2 vikur 
sjávar undan landi; þær eru fjórar grasi vaxnar, en 
að eins ein þeirra byggð, og heitir sú Heimaey, 
en ýms eru þar sker og klettar að auk; allar eru 
eyjarnar afar-sæbrattar. Vestmannaeyjar eru Í 
hreppur, og 1 prestakall, er lýtur undir Rangárvalla- 
sýslu - prófastsdæmi. Eyjabúar eru hjer um bil 400. 

Kaupstaður er þar, og verzlun töluverð; þar 
er höfn góð og örugg, er inn á hana er komið; 
liggur Heimaey að henni að sunnan, en eiði eitt 
liggur að vestan, er tengir saman Heimaey og 
Heimaklett, sem svo er nefndur; er hann afar- 
hár, og liggur norðan fram með höfninni. 

Lítill er þar kvikfjenaður, og lifa eyjabúar 
mestmegnis á fiskiveiðum, fuglaveiðum (einkum lunda 
og fílungi) og eggjatekju. 


T. Vesturumdæmið. 


Það nær yfir allan útnorðurskaga landsins, og 
suður að Hvítá í Borgarfirði, er greinir það og 
suðurumdæmið, og að austan að Hrútafjarðará, innst 
frá botni á Húnaflóa, og greinir sú á vesturumdæmið 
og norður- og austur-umdæmið. Það er hjer um bil 
300 ferhyrningsmílur. Íbúar þess eru hjer um bil 
15,800. því er skipt í 6 sýslur. 

1, Mýra-og Hnappadals-sýsla; það 
Voru áður tvær sýslur. Mýrasýsla gengur norðan 

9 


130 


fram með Hvítá og Borgarfirði, vestur að Hítará, 
milli fjalls og fjöru, en fyrir vestan Hítará tekur 
við Hnappadalssýsla, og liggur þá út með Faxaflóa 
að Stokkshamarsnesi (það er hjer um jafnaustar- 
lega við Faxaflóa og Stykkishólmur er við Breiða- 
fjörð), og þaðan út og norður til Elliðatinda. Í 
þeim sýslum eru 10 hreppar, og 8 prestaköll; Mýra- 
sýsla er prófastsdæmi sjer, en Hnappadalssýsla er 
eitt prófastsdæmi með Snæfellsnessýslu. Íbúar eru 
hjer um bil 2,400. 

Hjörtsey er hin eina byggða ey í sýslu 
þessari, og liggur hún skammt frá landi, í útsuður 
undan Álptár-ósum, og má ríða þangað um fjöru. 

Engir eru verzlunarstaðir í sýslum þessum, og 
„ reka Mýramenn mest verzlun í Reykjavík suður, en 
Hnappadalssýslubúar að Búðum í Snæfellsnessýslu. 

Nafnkenndastir bæir eru þar: Gilsbakki, vestanvert 
við Hvítá í Hvítársíðu, ofarlega í Borgarfirði, prestssetur. 
Stafholt, sunnanvert við Norðurá, skammt fyrir ofan það, 
er hún fellur í Hvítá, prestssetur. Borg, við Borgarfjörð; 
þar var fyrst kirkja gjör á Mýrum, og þar var Kjartan Ólafs- 
son jarðaður, og er legsteinn hans þar enn, þó í brotum. 
Hítardalur, austanvert við Hítará, upp til dala, prestssetur. 
Hítarnes, niðri við sjó, vestanvert við Hítará; það er og 
prestssetur, en engin er þar kirkja. 


2, Snæfellsnessýsla; hún gengur frá 
Hnappadalssýslu út með Faxaflóa, kring um Snæ- 
fellsnes, og svo strandlengis inn með Breiðafirði sunn- 
an fram, allt að Gljúfurá, er fellur sunnan í Hvanms- 
fjörð innanverðan. Í þeirri sýslu eru 7 hreppar, 





131 


og 6 prestaköll, en eitt er hún prófastsdæmi með 
Hnappadalssýslu, eins og áður er sagt. —Sýslubúar 
eru hjer um bil 2,900. 

Til þessarar sýslu teljast ýmsar eyjar á Breiða- 
firði, og eru flestar óbyggðar, en þessar eru helztar, 
sem byggðar eru: Gvendareyjar, Brokey og 
Öxney, er allar liggja inn og fram undan Álpta- 
firði. 

Í þeirri sýslu eru fjórir verzlunarstaðir : 

1, Búðir, sunnan fram á nesinu, í austur, 
eða lítið eitt í landsuður frá Snæfellsjökli; reka 
þangað verzlun helzt þeir, er í grenndinni búa og 
svo Mýramenn og Hnappadalssýslubúar. Höfnin er 
þar í ós einum, sem kallaður er Búða-ós, og'liggja 
skip þar á þurru um fjöru. 

2; Ólaf svík, á norðanverðu nesinu, í land- 
norður frá Snæfellsjökli; verzlun er þar helzt við 
þá, er búa þar í kring, og varningur því helzt 
fiskur og lýsi; höfn er þar fremur ill, er hún 
blasir því nær við opnu hafi. 

3, Grundarfjörður, nokkru innar *eð 
Breiðafirði; þar er verzlun mjög lítil, en höfn góð. 

4, Stykkishólmur, yzt á nesi því, er 
gengur út í Breiðafjörð út með Álptafirði að vest- 
an. Þar er verzlun allmikil, og mest þar í sýslu, 
með því þangað sækja, auk mikils hluta Snæfell- 
inga, því nær allir Dalasýslubúar, og ýmsir aðrir, 
bæði úr Mýrasýslu og Barðastrandarsýslu, og jafn- 


g* 


132 


u2 


vel hafa þangað áður sótt Hrútfirðingar. Þar er 
skipalægi allgott. 

Í Stykkishólmi situr amtmaður Vestfirðinga 
og sýslumaður Snæfellinga; þar er og læknir, og 
þar er lyfjabúð. 

Merkastir bæir eru: Staðastaður á Ölduhrygg, sunn- 
an fram á nesinu, og austarlega Í sýslunni, prestssetur. Stapi, 
sunnan og austan undir Snæfellsjökli; þar hefur verið verzl- 
unarstaður fyrrum, og amtmannssetur um hríð. Laugar- 
brekka, litlu vestar og sunnar. Ingjaldshóll, norður og 
vestur frá Snæfellsjökli. Mávahlíð, í landnorður frá Snæ- 
fellsjökli. Hallbjarnareyri, á nesi því, er gengur fram 
milli Grundarfjarðar og Kolgrafarfjarðar; þar hefur verið 
spítali handa líkþráum mönnum. Bjarnarhöfn við Hraun- 
fjörð, er gengur inn austanvert við Kolgrafarfjörð. Helga- 
fell, skammt fyrir ofan Stykkishólm, vestanvert við Álpta- 
fjörð; það er prestssetur; tilforna var þar klaustur. Skammt 
fyrir norðan Helgafell liggur þórnes út í fjörðinn, þar sem 
Þþórnesþing var haldið í fornöld. 

"8, Dalasýsla; Gljúfurá greinir hana og Snæ- 
fellsnessýslu, og nær hún yfir byggð alla þar inn frá 
og fyrir botni Hvammsfjarðar, yfir nes það, er gengur 
norðan fram með Hvammsfirði, og allt að Gilsfjarð- 
arbotni. Í þeirri sýslu eru 8 hreppar. Eitt er hún 
prófastsdæmi og 6 prestaköll. Sýslubúar eru rúm- 
lega 2000. 

Til þeirrar sýslu teljast fjöldamargar eyjar, og 
eru þessar helztar byggðar: Hrappsey, í Hvamms- 
fjarðarmynni; Langey ytri og innri, í norður, 0g 
Purkey, í austur frá Hrappsey; Rauðseyjar, 
út af Gilsfirði, og Akureyjar, nokkru innar. 


a 


133 


2 


Verzlunarstaður er enginn í sýslu þessari, og 
reka sýslubúar verglun mest til Stykkishólms, og 
að nokkru leyti til Borðeyrar við Hrútafjörð. 

Bæir hinir merkustu eru þar: Snóksdalur, við suður- 
hornið á Hvammsfirði. Hjarðarholt, í Laxárdal, hjer um bil 
fyrir miðjum botni á Hvammsfirði, prestss. Sælingsdals- 
tunga, Í norður frá nyrðra horni hans. Hvammur, lítið eitt 
utar en Sælingsdalstunga, prestss. Staðarfell, hjer um bil á 
miðri Fellsströnd. Skarð, á miðri Skarðsstsönd. Staðarhóll, 
í Saurbæ. Hrappsey; þar var prentsmiðja um stund. 

4, „Barðastrandarsýsla; hún nær frá 
Gilsfjarðarbotni norðan fram með Breiðafirði, og svo 
norður að Langanestá í Arnarfirði. Í þeirri sýslu 
eru 10 hreppar; eitt er sýslan prófastsdæmi, en 8 
eru þar prestaköll. 'Sýslubúar eru fullt 2,600. 

Undir þá sýslu liggja og margar eyjar á Breiða- 
firði, og eru þessar byggðar: Bjarneyjar, syðst; 
út og norður frá þeim er Flatey, og þá Her- 
silsey; í austur frá Flatey eru Svefneyjar,. 
en í landnorður frá Svefneyjum eru Hvallátur, 
og Skáleyjar, næst landi, en Sviðnur eru í 
suður frá Skáleyjum. Þessar eyjar eru allar í 
Eyjahrepp, sem svo er kallaður. 

Verzlunarstaðir eru: 

1, Flatey; þangað sækja nær því allir sýslu- 
búar með fram Breiðafirði. Þar er ágæt höfn og 
merkileg; er það vogur einn, er gengur inn í hólma 
einn háan, og kallast hann Hafnar ey, en út úr hólm- 
anum liggja allhá sker, sitt hvoru megin fram með 


134 


vognum, og fram fyrir mynni hans; er þar öruggt 
Eegi. fyrir fá skip. 

2, Vatneyri, norðanvert við Patreksfjörð; 
þangað sækja helzt Patreksfirðingar og Tálknfirð- 
ingar. 

3, Bíldudalur, vestanvert við Arnarfjörð 
innanverðan; það er verzlunarstaður Arnfirðinga. 

Merkastir bæir þar eru: Reykhólar, á sunnanverðu 
Reykjanesi. Staður, fremst á Reykjanesi. Brjánslækur, 
á Barðaströnd, og Hagi, nokkru utar. Sauðlauksdalur, 
vestan fram við Patreksfjörð. Otrardalur, vestan fram við 
Arnarfjörð innanverðan. þetta eru allt prestssetur nema 
Reykhólar. Kollabúðir, fyrir botninum á Þorskafirði, er 
og nafnkenndur bær, með því þorskafjarðarþing var háð þar 
í fornöld. 

3 Ísafjarð arsýsla; hún gengur frá Langa- 
nesi í Arnarfirði allt með sjó fram og að Geirólfs- 
gnúp á Ströndum, nokkuð fyrir austan Furufjörð. 
Í þeirri sýslu eru 14 hreppar. Hún er tvö pró- 
fastsdæmi og 13 prestaköll. Sýslubúar eru hjer 
um bil 4,300. 

Í þeirri sýslu eru að eins Vigur og (Eðey 
byggðar eyjar, báðar í Ísafjarðardjúpi, Vigur vestan 
fram, út undan Hestfirði, en'GEóey norðan fram, 
norður af Ögurhólmum. 

Verzlunarstaðir eru: 

1, Þingeyri, vestan fram við Dýrafjörð. 

2, Flateyri, norðanvert við Önundarfjörð ; 
er á báðum stöðum lítil verzlun, og mest við lausa- 


PI 


kaupmenn á sumrum, enda sækja eigi aðrir sýslu- 


135 


búar verzlun þangað, en þeir, sem búa þar í fjörð- 
unum. 

3, Ísafjörður; hann stendur á eyri einni, 
er gengur norðan fram í Skutulsfjörð, og nær því 
yfir þveran fjörðinn; er skipalægi þar eitthvert hið 
bezta og fegursta á Íslandi, og er kallað Pollur- 
inn, en innsigling inn á höfnina er örmjó, en höfnin 
bæði góð og stór, þegar inn er komið. Þar er 
meginverzlunarstaður í Ísafjarðarsýslu, og allmikil 
verzlun; sækja þangað allir Ísfirðingar (þeir sem 
búa í kring um Ísafjarðardjúp) og Strandamenn til 
verzlunar, og að sumu leyti þeir, sem búa í vest- 
ari hluta sýslunnar. 

Merkastir bæir í þeirri sýslu eru: Rafnseyri, við Arnar- 
fjörð, gagnvart Langanestá, prestssetur. Holt, við Önundar- 
fjörð vestanverðan, prestssetur. Hjarðardalur, nokkru 
utar við fjörðinn. Hóll í Bolungarvík. Eyri, við Skutulsfjörð, 
prestssetur. Vigur, norður af Hestfirði. Ögur, við vík eina, 
er skerst inn Í Ögurnes, en Ögurnes gengur út með Skötu- 
firði að austan. Vatnsfjörður, fyrir botninum á Vatns- 
firði, prestssetur. Reykjarfjörður, norðan fram við 
Reykjarfjörð. Á Reykjanesi, er gengur austan fram með firð- 
inum, eru hverar, er hafðir voru til saltgjörðar áður, enda 
mundi það hægt enn. 

6, Strandasýsla; hún gengur frá Geirólfs- 
gnúpi á Ströndum, vestan fram inn með Húnaflóa, 
og að Hrútafjarðará. „Í þeirri sýslu eru 6 hreppar; 
eitt er hún prófastsdæmi og 4 prestaköll. Sýslu- 
búar eru framt að 1,450. 

Reykjarfjörður, eða öðru nafni Kúvíkur, 


136 


2 


er eini verzlunarstaður þar í sýslu, og er þar þó 
eigi allmikil verzlun, sízt á seinni árum, enda höfn 
eigi góð. T 
Bæði fastakaupmenn og. lausakaupmenn hafa 
og leyfi til, að sigla upp Borð eyri, vestanvert við 
Hrútafjörð, „og verzla , þar; sækir. þangað verzlun 
mikill hluti Strandasýslubúa og Húnvetninga, og ýmsir 
Dalasýslubúar. E 

Bæir helztir eru: Staður, í Steingrímsfirði, er stendur 
innst fyrir botni hans; það..er prestssetur. Kaldrananes; 
sunnan fram við Bjarnarfjörð. Kollafjarðarnes, norðanvert 
við Kollafjörð. Óspakseyri, norðan fram við Bitrufjörð. 
Prestsbakki, norðan frám viði miðjan Hrútafjörð, prests- 
setur. Melar, upp frá botni Hrútafjaðar. 


IM. Norður- og austur-umdæmíð. 

Það hefst við Hrútafjarðará að vestan, og nær 
yfir byggð alla fyrir norðan land og austan, milli 
fjalls og fjöru, allt að Lónsheiði, er fyr var um 
getið, og greinir það og 'suðurumdæmið. það er 
hjer um bil 800 ferhyrningsmílur. Í því umdæmi eru 
framt að 24,200 manns. Því er skipt í 6 sýslur. 

1, Húnavatnssýsla; hana greinir Hrúta- 
fjarðará að vestan og Strandasýslu, en að austan 
greinir hana og Skagafjarðarsýslu fjallgarður sá, er 
gengur sunnan úr óbyggðum * norður eptir Skagan- 
um og út í Deildarhamar, yzt á Skaga, fyrir vest- 
ar austurodda nessins, er heitir Skagatá. Í þeirri 
sýslu eru 12 hreppar; eitt er sýslan prófastsdæmi 
og 15 prestaköll. Sýslubúar eru framt að 4,350. 


137 


Skagaströnd, sunnan og austan undir Spá- 
konufellshöfða, austan fram við Húnaflóa, er verd- 
unarstaður Húnvetninga, er þeir sækja ei til Borð- 
eyrar eða annara kaupstaða; er þar ill höfn og all- 
hættuleg, er hún liggur fyrir opnu hafi, og ekkert 
afdrep. þar: €ru reyndar 2 verzlunarbúðir; heitir 
Höfðakaupstaður utar, en Hólanes innar, 
en; örskammt er á milli, og má bid telja sem einn 
verzlunarstað. 

Merkastir bæir í þeirri sýslu ern: Melstaður, fram frá 
botni Miðfjarðar, fyrir vestan Miðfjarðará, prestssetur, Reyk- 
ir, gagnvart Melstað fyrir austan ána. Breiðabólsstað- 
ur, í Vesturhópi, vestanvert við Vesturhópsvatn. Víðid als- 
tunga, í Víðidal. þingeyrar, við austurhornið á vatn- 
inu Miðhóp, millum þess og Húnavatns; þar var klaustur til 
forna. Hvammur, í Vatnsdal. Bólstaðarhlíð, í Svart- 
árdal. a 
2, Skagafjarðarsýsla, eða Hegranes- 
sýsla; hún-gengur á milli fjallgarðs þess, er áður 
var um getið áð greindi hana og Húnavatnssýslu, 
og fjallgarós þess að austan, er liggur eptir endi- 
löngu nesi því, er gengur fram milli Skagafjarðar 
og Eyjafjarðar, að Almenningsnöf, vestan fram á 
nesi þessu, og allt þar á milli, neðan frá sjó og 
upp til fjalla. Í þeirri sýslu eru 12 hreppar. 
Sýslan er eitt prófastsdæmi og 14 prestaköll. Sýslu- 
búar eru hjer um bil 4,2002. 





%) Sýsluskilin liggja um Myrkárjökul og fyrir austan Una- 
dalsjökul. Yfir þann fjallgarð, suður frá Myrkárjökli, liggur 
Öxnadalsheiði. 

*) Vestan fram með firðinum yzt heitir Skagi, en fram 


138 


Undir þessa sýslu lýtur Málmey, er liggur 
austan til og utan til í Skagafirði. Austan til í 
miðjum Skagafirði er Drangey, sem er að mörgu 
merkileg, þótt eigi: sje hún byggð. Hún er girt 
hömrum allt í kring, meir en 100 faðma háum, 
og fær þar enginn upp.komizt stigalaust, nema um 
einstigi eitt, sem kallað er Grettisuppganga. 
Uppi er eyjan hjer um bil 400 ferhyrningsfaðma á 
stærð, og er þar góð sauðbeit. Í bjarginu er ó- 
grynni svartfugls. 

Hofsós og Grafarós eru verzlunarstaðir 
Skagfirðinga; standa þeir austan fram við fjörðinn 
miðjan, og örskammt á milli; stendur Hofsós utar 
með firðinum, og er þar lægi illt, en Grafarós innar, 
og er þar öllu betri höfn. 

Merkastir bæir í Skagafirði eru: Reynistaður, í Sæ- 
mundarhlíð; þar var nunnuklaustur til forna. Glaumbær, 


nokkru ofar, prestssetur. Miklibær, prestssetur.  Víði- 
vellir og Flugumýri, í Blönduhlíð. Hólar, í Hjaltadal; 


2 


þar var biskupssetur Norðlendinga, á meðan tveir voru bisk- 
upar á landinu, eða frá 1106, og þangað til 1801; þar var 





frá fjarðarbotninum, vestan fram með Hjeraðsvötnum, er 
Sæmundarhlíð, en Hegranes heitir neðan frá fjarðar- 
botninum á millum Hjeraðsvatna; þá heitir Vallhólmur, 
upp með ánum, á milli þeirra og Svartár að vestan, er fellur 
í Hjeraðsvötnin; þá heitir Tungusveit og Goðdalir fram 
til fjalla, Norður með ánum að austan liggur Blönduhlíð, 
en fyrir norðan hana gengur Hjaltadalur í landsuður upp 
til fjalla, en norður frá dalsmynninu liggur Óslandshlíð 
út með firðinum, þá Höfðaströnd, og austur við sýslur 
skil nyrzt heita Fljót. 


139 
og prentsmiðja lengi, og latínuskóli þangað til 1801; þar er 
steinkirkja forn, mikið hús og merkilegt. 

3, Eyjafjarðarsýsla, eða Vaðlasýsla; 
sýsluskilin að vestan eru áður greind, en að austan 
ræður Eyjafjörður inn að botni, en úr því fjall- 
garður sá, er gengur austan fram með Eyjafjarð- 
ardölum, og nefnist Vöðluheiði, og það suður á 
fjöll. Í þeirri sýslu eru 10 hreppar. Eitt er sýsl- 
an prófastsdæmi og Svalbarðssókn í Þingeyjarsýslu, 
en 14 prestaköll. Sýslubúar eru hjer um bil 4,1007. 

Til þessarar sýslu, telst Grímsey, er liggur 
norður og austur af Eyjafirði, 6 vikur undan landi 
í haf út. Þar eru 9 bæir; lifa eyjarbúar mest á 
fiskiveiðum og bjargfugli. Hrísey er og byggð 
ey, utarlega í Eyjafirði. 

1, Siglufjörður er lítill verzlunarstaður vest- 
anvert við Siglufjörð. innanverðan, og erþar þó all- 
góð höfn, en örðugt til: aðsóknar, og sækja því 
þangað að eins þeir, sem í grennd búa. 

2, Akureyri, innst við Eyjafjörð, vestan fram: 
það er aðalverzlunarstaður þar í sýslu, og er þar 
allmikil verzlun, enda er sveit góð í nágrenninu, og 
þar er örugg höfn, er Hofsb ót heitir, og gengur eyri 
fram með að utan. Akureyri er talin annar mestur 
Verglunarstaður á landi hjer, næst Reykjavík; sækja 


2) Inn frá Ólafsfirði, milli hans og Svarfaðardals, heitir 
Upsaströnd, en inn frá Svarfaðardal, á milli hans og 
Hörgárdals, heitir Árskógsströnd, en inn frá Hörgárdal 
Eengur Kræklingahlíð; en upp frá fjarðarbotninum heitir 
allt Eyjafjörður. 





140 


þangað verzlun, auk Eyfirðinga, fjöldi manna úr 
vestari hluta Þingeyjarsýslu. Á Akureyri er engin 
kirkja, en þar er læknir og lyfjabúð; þar er og 
nýstofnuð prentsmiðja, sem einstakir menn éiga. 
Kaupstaðarbúar eru hjer um bil 200. 

 Merkastir bæir þar í sýslu ru: Möðruvellir, í Hörg- 
árðal norðanverðum, eigi langt frá Akureyri; þar var munka- 
klaustur fyrrum; nú er þar amtmannssetur Norðlendinga, og 
nefnist íbúðarhús hans Friðriksgáfa; er það allveglegt 
hús; eru veggirnir úr steini, en trjeþak á. „Espihóll, í 
dalnum fram af Eyjafirði. Grund, skammt eitt fram frá 
Espihóli. Munkaþverá, austanvert í dalnum, litlu neðar 
en Grund; þar var og munkaklaustur til forna. 


4, Þingeyjarsýsla; hana markar Eyja- 
fjörður að vestan, það sem hann nær, en úr því 
Vaðlaheiði; en að austan ræður Máfabjarg, austan- 
vert nórðán á Langanesi, og svo fjállshryggur sá, 
er liggur eptir því; en fyrir ofan Langanes verða 
sýsluskil' beina stefnu, lítið eitt í vesturátt, suður í 
Dimmagilsfjallgarð, er liggur hjer um bil í hávestur 
undan Vopnafirði, og svo þáðan vestur að Jökulsá 
á fjöllum, rjett fyrir sunnan Grímsstaði. Í þeirri 
sýslu eru 12 hreppar. Sýslan er eitt prófastsdæmi, 
að ' undanskildri Svalbarðssókn, og 18 prestaköll. 
Sýslubúar eru framt að 4,9001. 





1) Með fram Eyjafirði yzt heitir Látraströnd, en þár 
fyrir innan og inn að botni heitir Svalbarðsströnd; en 
upp á milli þeirra gengur dalur, fyrst Í austur, og svo Í suður, 
austan fram með Vaðlaheiði, og heitir sá dalur Fnjóska- 
dalur; upp úr honum liggur vegur um Ljósavatnsskarð aust- 
ur Í Bárðardal; í suður upp frá Skjálfanda, vestan fram 


a A 


141 


Undir þessa sýslu lýtur Flatey, vestanvert 
við Skjálfanda. 

1, Húsavík er sérslvúnarsðlin þar í sýslu; 
stendur hann austanvert við Skjálfanda, nokkru 
fyrir innan hann miðjan; þar er höfn allill, bæði 
lítið afdrep og botn grýttur. 

2, Raufarhöfn, á austanverðri Melrakka- 
sljettu, er annar verzlunarstaður sýslubúa, og er 
þar skipalægi gott, en sund mjótt um að fara, áður 
inn er komið. 

Merkastir bæir í sýslunni eru: Grenjaðarstaður og 
Múli í Aðalreykjadal, prestssetur. Garður, norðarlega í 
Aðalreykjadal, og Breiðamýri, framarlega í honum. 

5, Norður-Múlasýsla; takmörk hennar og 
Þingeyjarsýslu eru áður sögð; en að sunnan eru 
sýsluskil eptir fjalli því, er liggur eptir nesinu, er 
gengur fram á millum Mjóafjarðar að sunnan og 
Seyðisfjarðar að norðan, úr Dalatanga, fremst á því, 
og upp til Gagnheiðarhnúks, austanvert við Fljóts- 
dal; þaðan ganga sýsluskil um stund í norður, með 
fram Fljótsdal að austan, og þá vestur að Lagar- 





Skjálfandafljóts, heitir Kaldakinn, en suður frá henni er 
Bárðardalur. Upp frá Skjálfanda gengur og í suður 
Aðalreykjadalur; austan til úr þeim dal gengur Laxár- 
dalur, er stefnir enn í suðurátt; en austanvert við dalinn 
ofanverðan er Mývatnssveit. Tjörnes gengur fram milli 
Skjálfanda og Axarfjarðar, en fram af Axarfirði, vestan Jök- 
ulsár, heitir Kelduhverfi, en austan fram Gnúpasveit, og 
Fjallasveit syðst; en Melrakkasljetta heitir nyrzti hluti 
Hess þess, er gengur fram á milli Axarfjarðar og Þistilfjarðar. 


142 


fljóti, fyrir ofan Útmannasveit, sem liggur upp frá 
botninum á Hjeraðsflóa; úr því ræður Lagarfljót, 
meðan það vinnst, og síðan Gilsá, sem er austust 
af ám þeim, er renna í útsuðurhorn Lagarfljóts. Í 
þeirri sýslu eru 10 hreppar. Hún er eitt prófasts- 
dæmi og Eyðar í Suður- Múlasýslu, en Dvergasteins- 
sókn liggur aptur undir Suður- Múla-prófastsdæmi, en 
10 eru þar prestaköll. Sýslubúar eru hjer um bil 3,300. 

Verzlunarstaðir eru þar: 

1, Vopnafjörður, norðanvert við Vopna- 
fjörð; er þar trygg höfn, en grýttur sjávarbotninn; 
þangað sækja menn verzlun úr norðurhluta sýslunnar. 

2, Seyðisfjörður, við sunnanverðan Seyðis- 
fjörð; þar er höfn góð, og allmikil verzlun; sækja 
þangað margir úr miðhluta sýslunnar, og ýmsir úr 
Suður- Múlasýslu. 

Merkastir bæir eru: Hof, í Hofsárdal, er liggur fram af 
Vopnafirði, vanalegast nefnt Hof í Vopnafirði, prestssetur. 


Fa 


Kirkjubær, í Hróarstungu, neðarlega í Fljótsdalshjeraði, 
prestssetur. Skriðuklaustur, í Fljótsdal sjálfum; þar var 
fyrrum nunnuklaustur. Valþjófsstaður, skammt fyrir 
framan Skriðuklaustur, prestssetur. 


6, Suður-Múlasýsla; norðan að henni ligg- 
ur Norður- Múlasýsla, en að sunnan Skaptafellssýsla, 
og eru sýsluskil þeirra þegar greind. Í þeirri sýslu 
eru 10 hreppar. Sú sýsla er eitt prófastsdæmi (sjá ' 
þó Norður-Múlasýslu), en 11 eru þar prestaköll. 
Sýslubúar eru hjer um bil 2,900. 

3 2 Undir þá sýslu lýtur Papey, er liggur fram 
undan Hamarsfirði; hú“ er lukt hömrum á alla 


143 


# 


vegu, en agnsöm mjög. Einn bær er í eyjunni, og 
allreisulegur. 

Verzlunarstaðir eru þar: 

1, Eskifjörður, norðan fram við Eskifjörð, 
en sá fjörður gengur aptur norður og vestur úr 
Reyðarfirði: er þar allgóð höfn. 

2, Djúpivogur, sunnan fram við Berufjörð 
utanverðan; þangað sækja, auk sýslubúa, Austur- 
Skaptfellingar. Þar er ágæt höfn, en lítil; er það 
djúpur vogur, og lykja klettar um á þrjá vegu, og 
því hlje fyrir því nær öllum vindum. 

Merkastir bæir þar í sýslu eru: Vallanes, í Fljótsdals- 
hjeraði, sunnanvert við Lagarfljót, prestssetur. Ketilsstað- 
ir, litlu neðar og austar í hjeraðinu. Hólmar, norðanvert 
við Reyðarfjörð innanverðan, prestssetur. Hof, í Álptafirði, 
prestssetur. 





KONUNESRÍKIÐ NIÐUR: 
LÖND eða HOLLAND (till: 
DERANDIÐ). 


1, Vestan og norðan að því liggur Englands- 
haf, að austan Þýzkaland, og að sunnan Belgía; 
er það hjer um bil 600 ferhyrningsmílur að stærð. 


144 


2, Holland er lálendasti hlutinn af norður- 
sljettu norðurálfunnar; það er sljettlendi; jarðvegur 
er þar votlendur, og blendingur af leðju, mold og 
mýrajörð; liggja um landið óteljandi síki og skurðir. 
Varla sjást þar hæðir eða steinar, skógar eða lindir. 
Land þetta liggur lægra en sjávarflötur, og er varið 
ágangi sjávar og vatna með flóðgörðum, bæði af 
grjóti og mold. Þar er sumstaðar flæðiland og 
éngjar, sumstaðar mýrar, fen, eða þá lyngmóar. 

Loptslag er þar saggasamt og drungalegt, og einatt er 
þar þoka. 

3, Af flóum þeim, er skerast inn í landið úr 
Englandshafi, viljum vjer nefna Zwider-zee (fram- 
borið Sauder-si), og er þar fullt af sandgrynning- 
um. Úr flóa þessum gengur sund upp í Haar- 
lemmer- vatnið; en það vatn er nú nær því búið 
að þurrka upp. 

Stærst á er þar Rín, er kemur úr Þýzkalandi; 
en er hún kemur inn í Holland, kvíslast hún í 
tvennt, og falla báðar þær kvíslir út í Englands- 
haf. Nyróri kvíslin kallast enn Rín, og fellur hún 
í útnorður, og kvíslast enn í margar greinir, og 
verður sjálf að síðustu að eins ofurlítil spræna. 
Syðri kvíslin er miklu meiri, og kallast Waal 
(framb. Val); í hana fellur Mosá (Maas), er 
kemur sunnan úr Belgíu; en þær renna þó úr því 
í einlægum kvíslum, er ýmist renna saman, eða 
greinast sundur. 


4, Í Niðurlöndum eru ágæt beitilönd, og 





145 


er mikill hluti landsins notaður til engja, og er 
þar því mikill og ágætur nautpeningun og 
mikið af svínum; enda er þaðan og flutt mikið 
af smjöri og osti. Enn fremur eru matjurtir 
ræktaðar þar mjög í landi, og blóm, og er tölu- 
verð verzlun með hvorttveggja. Eigi vex þar korn 
svo mikið, að landsbúum nægi. Mór er hafður 
til eldsneytis. 

5, Íbúar eru 3 milíónir að tölu. 

Flestir mæla þeir á hollenzka tungu, og eru endur- 
bættrar trúar. Helztu bjargræðisvegir manna eru kvik- 
fjárrækt og verzlun, og er verzlun þar mikil. Stjórn- 
árskipun:er þar bundin einveldisstjórn. 

6, Ríki þessu er skipt í 11 fylki: 1, Holland; 
2, Zeeland, og er það tómar eyjar; 3, Utrecht; 
4, Friesland (Frísland); 5, Gröningen; 6, Ober- 
Yssel; 7, Drenthe; 8, Geldern; 9, Brabant; 10, 
nokkur hluti af Limburg, og 11, nokkur hluti af 
Luxemburg. 

Bæir eru þar merkastir: 

1, Amsterdam; það er mestur. staður á 
Hollandi, og stendur sunnanvert við Zuider- Zee, 
í mýrlendi nokkru, sem einlæg síki liggja um; eru 
þar mörg hús reist á staurum, sem niður eru reknir. 





1) Þannig nefndu fornmenn norðurhluta Niðurlanda, og 
Svo löndin þar fyrir norðan, með fram Englandshafi, allt 
orður í Sljesvík; en vesturströnd Norður- Hollands kölluðu 
Þeir Kinnlimasíðu. En Niðurlöndin suður frá Rín, Belgíu 
93 nyrzta hluta Frakklands nefndu þeir SR 


146 


Það er einn af mestu verzlunarstöðum í heimi. 
Íbúar eru 220,000. 

Haarlem (framb. Harlem), vestur af Amster- 
dam, við Haarlemmer-vatn; þar eru lín bleikt, og 
þar er blómverzlun mikil. Íbúar eru 24,000. 

Norður af norðurskaga Hollands liggur ey, er 
Texel heitir, og er hún nafnkennd að því, að þang- 
að safnast Indlandsför. 

Haagh (framb. Hag); sá bær stendur í suður 
frá Haarlem; er það fagur bær og skipulega gjörð- 
úr, og þar hefur konungur Niðurlendinga aðsetu. 
Íbúar eru 66,000. 

Leiden, (framb. Læden), við Rín; þar er 
nafnfrægur háskóli. Íbúar eru 38,000. 

Rotterdam, við Rín; það er annar mestur 
verzlunarstaður í Niðurlöndum. Íbúar eru 85,000. 

8, Uirecht (Trekt), við Rín, í landsuður frá 
Amsterdam; það er gamall bær; þar er háskóli. 
Íbúar eru 43,000. 

10, Maastriekt (framb. Mastríkt), við Mosá ; 
þar er rammgjör kastali. Íbúar eru 30,000. 

11, Lutemburg; þar er og rammgjör kast- 
ali. Íbúar eru 12,000. 





147 


KONUNESRÍKIÐ BELGA 
(BG). 


1, Norðan að Belgíu liggur Holland, að austan 
Holland og Þýzkaland, að sunnan Frakkland, að 
vestan Englandshaf. Það land er 540 ferhyrnings- 
mílur að stærð. 





2, Belgía er einn hluti norðursljettu norður- 
álfunnar, enda er hún mestöll láglend og sljettlend. 
Um suðurhlutann liggja fjöll, er heita Ardennar- 
fjöll, en annarstaðar er þar sljett og frjótt akurlendi, 
og á einstaka stað mýrar, eða þá lyngmóar. 

Loptslag er hið sama sem í Hollandi, nema hvað þar 
er eigi eins saggasamt, einkum í landsuðurhluta landsins. 


3, Um Belgíu falla tvær ár merkastar, Schelde 
og Mosá, er báðar koma frá Frakklandi; Schelde 
fellur vestur um landið, og út í Englandshaf í tveim 
kvíslum, en Mosá fellur norður í Niðurlönd. 

4, Korn, og einkum hveiti, er hið helzta, er 
náttúran af sjer getur; en í suðurhjeruðunum fæst 
og nokkuð af málmum; er jarðyrkja annar helzti 
bjargræðisvegur landsbúa, en annar eru verksmiðj- 
urnar. 

5, Íbúar eru 47, milíón að tölu. 

Íbúar mæla sumir á flæmska tungu, sem eigi er annað 
en hollenzk mállýzka, en sumir á valska (wWALLowiscn) 
tungu, en það er aflöguð frakkneska; flest er þar þó ritað á 
Írakkneska tunga. Flestir eru landsbúar páfatrúar. Stjórn- 


árskipun er þar bundin einveldisstjórn. 
10" 


148 


6, Landinu er skipt í 9 fylki, er svo nefnast: 
1, Brabant; 2, Antwerpen: 3, Ost-Flandern 
(Flandur); 4, West-Flandern (Flandur); 5, Henne- 
gaus; 6, Namur; 7, Liittich; 8, nokkur hluti af 
Limburg, og 9, nokkur hluti af Luxemburg. 

Bæir eru helztir: 

1, Briissel; það er höfuðstaður landsins og að- 
setursstaður konungs; er það fagur bær og skipu- 
lega gjörður. Íbúar eru 120,000. 

2, Antwerpen, við ána Schelde; það er mikill 
verslunarstaður. Íbúar eru 90,000. 

3, Gent, við ána Schelde; þar eru verk- 
smiðjur miklar, og þar er háskóli. Íbúar eru 100,000. 

4, Briigge (Bryggja); þar eru verksmiðjur 
miklar, og þar er kastali. Íbúar eru 50,000. 

7, Liittich; sá bær stendur við Mosá; eru þar 
miklar verksmiðjur, og einkum vopnasmiðjur. Stræti 
eru þar bæði mjó og skuggaleg. Íbúar eru 70,000. 





Hið brezka ríki eru tvær stórar eyjar og ýmsar 
aðrar minni, og liggja þær allar í Atlants- hafi. 
Stærsta eyjan nefnist opt Bretland hið mikla, 
það er England og Skotland, en hin stór- 
eyjan er Írland. Fyrir austan Skotland og Eng- 


149 


land gengur Englandshaf (Norðursjór) og sundið 
við Calais (framb. Kale), er greinir England og 
Frakkland; en Írland liggur vestur frá Englandi, 
og greinir Írlandshaf þau lönd. Allar eru eyjar 
þessar samtals 5,700 ferhyrningsmílur. 

2, Vesturhluti Englands er fjallland, en 
hæst eru þau fjöll 3,500 fet, og skiptast þau í þrjá 
fjallgarða, sem þó eigi eru áfastir hver við annan, 
liggur einn þeirra í útsuður, um syðsta hluta lands- 
ins; annar liggur í vestur, um Wales; en hinn 
þriðji liggur í útnorður, um norðurhluta landsins. 
Hinn hluti landsins er láglendur, og þó víða bár-. 
óttur, en sumstaðar er sljettlendi, einkum á austan- 
verðu miðju landinu. 

Skotland er miklu fjöllóttara en England, 
en allt er það hálendara að vestanverðu en austan- 
verðu; norðurhlutinn er því nær eintómt fjalllendi. 
Hæst eru fjöll þar 4,200 fet, en öll eru þau full 
af gljúfrum og gjótum, hyldýpisvötnum og þver- 
hnýptum hömrum; er norðurhlutinn öldungis skóg- 
laus, en eintómir móar og mýrar; vesturstrendurn- 
ar eru sæbrattar mjög og vogskornar, en á austur- 
ströndunum eru. sljettur hjer og hvar. 

Írland er mestallt sljettlendi, og gengur þó 
í ölduhryggjum; er jarðvegur þar frjór, og beiti- 
lönd ágæt; sumstaðar eru þar mýrar, og fjöldi 
stöðuvatna. Fjöll eru þar að eins á útskæklunum, 
helzt vestan og norðan á landinu, en öll eru 
Þau lág. 


150 


Eyjar þær, er liggja í kring um lönd þessi, 
eru nærfellt allar skóglausar, hálendar og mýrlendar, 
og víða eru þar einnig lyngmóar. 

Loptslag er í löndum þessum líkt því, sem vant er 


2 


að vera á eyjum, einkum vestan og sunnan á Englandi og á 
Írlandi; veðráttufar er þar saggasamt, og þokur miklar. 

3, Inn í lönd þessi skerast margir flóar og 
firðir, og er stærstur þeirra flói sá, er skerst vest- 
an í England sunnanvert, og kenndur er við Bristol 
(Bretlandsfjörður). Ár þykja þar helzt greinandi: 
1, á Englandi: Thames (framb. Tems; Tempsá); 
hán fellur austur um landið sunnanvert, í gegn um 
Lundúnaborg, og svo út í Englandshaf, og er hún 
geng hverju skipi upp að Lundúnum. Severn; hún 
kemur norðan að, og fellur út í Bretlandsfjörð. Trent, 
er öðru nafni nefnist Humber (framb. Ömb'r; Humra, 
Hauksfljót); hún fellur norður eptir landinu, og aust- 
ur í Englandshaf, fyrir norðan mitt England. Tweed 
(framb. Tvíd; Tvedda?); sú á er nyrzt á Englandi, 
og fellur austur í Englandshaf. 2, á Skotlandi: Forth 
(framb. Fórp), og nokkru norðar Tay (framb. Te); þær 
renna báðar í austur og út í Englandshaf; Clyde 
(framb. Klæd); hún fellur í vestur. 3, Á Írlandi 
er Shannon (framb. Sjennon) merkust; hún fellur 
í vestur, og út í Atlants-haf; mynni hennar er 
allbreitt, og kölluðu fornmenn það Smjörvík. 

Á milli margra af ám þessum eru síki grafin, og er með 
því mjög greitt fyrir verzluninni. 
4, Það, sem jörðin af sjer gefur, er helzt járn 
tin, eir og steinkol. Akuryrkja er þar 


151 
stunduð með frábærri kunnustu; en eigi vex þó svo 
mikið korn þar í landi, sem landsmenn þurfa við 
sjer til viðurværis, með. því manngrúinn er svo 
mikill! Hagkvisti er þar og ágætt, og einkum 
sökum þess, að veður eru þar svo blíð á vetrum, 
og loptið saggasamt. Enskir hestar eru og nafn- 
kenndir. Bjargræðisvegur meiri hluta Englendinga 
er þó verksmiðjustarfi og verzlun, og er hvorttveggja 
þar fjarska-mikið, en hvorugt eins mikið á Skot- 
landi eða Írlandi. Á Írlandi er kvikfjárrækt 
og akuryrkja aðalbjargræðisvegir landsbúa. 
5, Íbúar eru yfir 28 milíónir. 

þeir mæla flestir á enska tungu. Megintrúin á Eng- 
landi er biskupatrúin, sem svo er kölluð, en á Skotlandi öldunga- 
trúin; Írlendingar eru flestir páfatrúar. Allir njóta þeir nær því 
sömu rjettinda. Englendinga má telja einhverja hina mennt- 
uðustu þjóð í heimi, og tekur, ef til vill, öllum öðrum þjóð- 
um fram að hugviti í að finna nýjar listir og öllu því, er að 
verksmiðjum lýtur. Í engu öðru ríki í heimi er og verzlun 
eins mikil. Stjórnarskipun er þar bundin einveldis- 
stjórn. 

Merkastir bæir: 


A, Á Englandi! 
London (framb. Lond'n; Lundúnir, Lund- 
únaborg), við Tempsá; það er höfuðstaður landsins 





a Útsuðurtanga Englands kölluðu fornmenn Kornbret a- 
land (nú Cornwall); en Bretland kölluðu þeir hjerað 
það vestan á Englandi, sem nú er kallað waLEs, og við það 
kenndu þeir flóa þann, er gengur vestan í England, sunnan- 
vert við waLKs, og kölluðu Bretlandsfjörð. þá kölluðu þeir 
landið norður frá Humrumynni Norðimbraland (Nor- 


152 
og aðsetursstaður konungs: sá er mestur bær í 
norðurálfu, og, ef til vill, í öllum heimi. Hann 
er í þremur hlutum. Í miðhlutanum eru stræt- 
in bæði mjó og óskipuleg, og búa þar flestir 
verzlunarmenn, og þar er  meginverzlun bæjar- 
ins. Í vesturhlutanum býr konungur og 
hirðin, auðmenn og flest stórmenni. Suðurhlut- 
inn, fyrir sunnan Tempsá, er óálitlegasti hluti 
Lundúna, og eru tómar verksmiðjur. Lundúnaborg 
er mestur vérzlunarstaður í heimi, og hafa Lund- 





THUMBERLAND); gekk það að austan norður að Skotlandi, en 
að vestan lá Kumraland (cumBERLAND) á milli. Nesið 
norðan fram Humrumynnis hjet Hellornes. Fyrir sunnan 
Humrumynni var hjerað það, er Lindisey hjet (nú LiNDsay). 
þessir eru bæir helztir nefndir á Englandi í fornum bókum: 
Nýjamóða (nú NEWHAVEN?) á austanverðri suðurströnd- 
inni; Helsingjaport (nú HAsTINGS), nokkru austar; 
Dofrar; Kantaraborg (KANTERBURY), norður frá Dofr- 
um; Lundúnaborg; Morstur (nú wINCcHEsTER?), í út- 
ður frá Lundúnum; Brandfurða (nú BRENTFORD); 
Öxnafurða; Assatún (nú ÁssimGroN), hjer um bil í 
norður frá Lundúnum; Hundatún (nú HUNDINGTON), Í vest- 
ur frá Assatúni; Norðvík;<Járnamóða (nú varmourn), 
austur frá Norðvík, „austur við sjó; Linn (nú LYNN), í út- 
norður frá Norðvík. Á Norðimbralandi: Jórvík (nú vor); 
Kastalabryggja (nú BouRG-RRIDGE?), í útnorður frá J ór- 
vík; Stafnfurðubryggja (nú STAMFORÐBRIÐGE), Í 
landnorður frá Jórvík; Skarðaborg (nú scarrorouGn), 
enn í landnorður frá Stafnfurðubryggju, austur við sjó; 
Hvítabýr (nú wHrrry), norðar á austurströndinni; þá enn 
norðar Hjartapollur (nú HEARTEEPOOLE), Og nyrzt, á 
landamærum Skotlands, Beruvík (nú BERWICK). 


su 


153 


únamenn verzlun um heim allan; þar er og há- 
skóli. Íbúar eru framt að 2 milíónum. 

Domwer (framb. Dóver; Dofrar); sá bær stend- 
ur austur við sund það, er greinir England og 
Frakkland, og er þar ferjustaður yfir til Calais á 
Frakklandi; þar er kastali. Íbúar eru 16,000. 

Portsmouth (framb. Porsmúdd); sá bær 
stendur á suðurströndum Englands, við sundið, er 
gengur milli þess óg Frakklands. Þar er helzta 
herskipalægi Englendinga; þar eru skipsmíðastaðir 
og hergagnabúr. Íbúar eru 66,000. 

Plymouth (framb. Plímúdd); stendur hann 
vestar á suðurströndinni en Portsmouth; er þar og 
ágætt herskipalægi. Íbúar eru 90,000. 

Bristol (framb. Bristl); sá bær stendur í 
vestur frá Lundúnum, skammt frá Severn; það er 
þriðji mestur verzlunarstaður á Englandi; þar eru 
og miklar verksmiðjur. Íbúar eru 120,000. 

Oæford (Öxnafurða), í útnorður frá Lund- 
únum; þar er háskóli. Íbúar eru 26,000. 

Nottingham (framb. Nottinghemm), beint 
í norður frá Öxnafurðu; þar eru sokkavefstaðir og 
ölheituhús. Íbúar eru 50,000. 

Birmingham (framb. Börrninghemm), í 
útsuður frá Nottingham; sá er mestur verkstaða- 
bær á Englandi. Íbúar eru 180,000. 

Norræwich (framb. Norritsj; Norðvík), í 
landnorður frá Lundúnum; þar eru miklir klæða- 
Vefstaðir. Íbúar eru 66,000. 


154 


Leeds (framb. Líds), í útnorður frá Notting- 
ham; þar eru miklir klæðavefstaðir. Íbúar eru 
150,000. 

Sheffield (framb. Sjefféld), fyrir sunnan 
Leeds; þar eru miklar verksmiðjur, þar sem smíðað 
er bæði úr járni og stáli. Íbúar eru 80,000. 

Hull, í austur frá Leeds, við Humru; þar 
er verzlun allmikil. Íbúar eru 50,000. 

Newcastle (framb. Njúkes'l), norðarlega á 
austanverðu Englandi; þar er mikil steinkolaverzlun 
og leirkerasala. Íbúar eru 60,000. 

Manschester (framb. Mensjest'r), í útsuður 
frá Leeds; það er mestur vefnaðarstaður á Eng- 
landi. Íbúar eru 300,000. 

Liverpool (framb. Lívverpúl), í vestur frá 
Manschester, við Írlandshaf ; Sá er annar mestur 
verzlunarstaður á Englandi, og er þaðan einkum rekin 
verzlun í aðrar heimsálfur; flyzt þangað mest tó- 
bak og viðarull, en hún er þaðan aptur flutt til 
Manschester. Íbúar eru 250,000. 

Vestasti hluti Englands nefnist höfðingjadæm- 
ið Wales. 

Í Írlandshafi liggja eyjarnar Man (Mön) og 
Anglesea (framb. Eng'lsí; Öngulsey); en undan út- 
suðurskaga Englands liggja eyjar þær, er Seilly 
(Syllingar) heita. 


155 


B. Á Skotlandi! 

Edinburgh (framb. Edinborro; Edinaborg), 
austanvert á Skotlandi; það er höfuðstaður lands- 
ins, og þar er háskóli. Íbúar eru 180,000. 

Glasgow (framb. Glesgó), í vestur frá Edina- 
borg, við ána Clyde. Það er mestur vefnaðar- 
staður á Skotlandi; þar er háskóli. Íbúar eru 
260,000. 

Paislay (framb. Pesleh), í vestur frá Glasgow; 
þar eru miklar verksmiðjur, Íbúar eru 70,000. 

Fyrir vestan Skotland liggja eyjar þær, er 
nefnast Hebrides eða the western isles (framb. pe 
vestern, æls; Suðureyjar). Norður af því liggja 
Orkneys (framb. Orknis; Orkneyjar), og greinir þær 
og Skotland sund það, er Pentland Frith (Pet- 





2) Austan í Skotland norðan til skerst flól sá, er forn- 
menn nefndu Breiðafjörð; landnorðurskaga landsins, fyrir 
norðan og vestan þennan flóa, kölluðu þeir Katanes, en 
bann tangann, er lengst skagar í landnorður, Dungalsnýpu * 
(nú DUNCANSBYHERAÐ); en kring um botninn á Breiðfirði 
hjet Ros, og Suðurland (nú swTHERLAND) þar vestur af; 
þá hjet Mærhæfi fyrir sunnan Breiðafjörð; við sunnanverðan 
fjörðinn var bær sá, er Nóar (nú NAIRN) hjet, en Apardjón 
(nú ABERÐEREN) eystra við hafið. Tanga þann, er gengur 
austur á milli FRITH OF TAY OB FRETH OF FORTH, kölluðu 
þeir Fífi (nú rirn), þá hjet vestan á Skotlandi nes eitt 
Satíri (nú KANTYRE), og syðsti tangi þess Satírismúli 
(nú muni or KANTYRE), þá var Skipáfjörður út 
af FRITK OF CLYDE, og þar var Herey (nú ARRAN); en 
Austur og suður af Skipafirði var Galvei (nú GALLOWAY); 
Og kallaðist suðurtanginn vestasti Nes. 


156 
landsfjörður). heitir, en í norður frá Orkneyjum 
liggja Shetland ísles (framb. Sjetland- æls; Hjalt- 
land). Aðalbjargræðisvegir manna á öllum þessum 
eyjum er kvikfjárrækt, fiskiveiðar og siglingar. 


C, Á Irlandi!: 

Dublin (framb. Döðblín; Dýflin); það er 
höfuðstaður þar; það er að mestu fagur bær og 
skipulegur; en nokkur hluti hans er þó eintómir 
kofar, bæði ljótir og litlir. Íbúar eru 300,000. 

Cork, sunnan á Írlandi; þar er mikil kjöt- 
verzlun og smjörverzlun. Íbúar eru 190,000. 

Limerick (Hlimrek), vestan á Írlandi, við 
Shannon; þar er og kjötverzlun. Íbúar eru 86,000. 

Water ford (Veðrafjörður), sunnan á Írlandi. 
Íbúar eru 60,000. 





KONUNGSRÍKIÐ FRK: 
LAND (FRANGÐ. 


1, Norðan að Frakklandi liggur Belgía, að 





1) Nyrzta hluta Írlands kölluðu fornmenn Úlaztír (nú 
ULSTER), og nyrzt á því Jölduhlaup (nú oven swiLLEy). 
þá voru Kunnáktir (nú conNnaucuT) vestan á miðju Ír- 
landi, og Dýflinnarskíri, hjeraðið í kring um Dýflin. 


löt 


austan Þýzkaland, Svissaraland og Ítalía, að sunn- 
an Miðjarðarhaf og Spánn, og að vestan Atlants- 
haf. Það er nokkru meir en 10,000 ferhyrnings- 
mílur á stærð. 

2, Nokkur hluti Frakklands er láglendi, en 
meiri hlutinn þó fjalllendi; víðast er þar jarðvegur 
Írjóvsamur. Norðurhluti þess og vesturhluti telst 
til norðursljettu norðurálfunnar; en um miðbik þess 
og nokkurn hluta að austanverðu liggja ýms fjöll, 
er teljast með fjallgörðum þeim, er liggja um mið- 
bik norðurálfunnar; nefnist syðsti og vestasti hluti 
fjalla þessara Auvergne (framb. Overnje) - fjöll- 
in, og eru þau jarðeldakennd; fyrir austan þau 
liggja Sevennen norður eptir landinu. Þá greina 
Jura-fjöll (framb. Dsjýra) Frakkland og Sviss- 
araland, og liggja þau nokkuð austur á við; þau 
eru 5,500 feta há, þar sem þau eru hæst. Þar fyrir 
norðan taka við Vogeser-fjöllin; liggja þau enn 
norður eptir landinu; þá eru Ardenner-fjöll- 
in nyræt, og liggja þau norður og vestur um landis, 
og inn í Belgíu. 

jm suðurhluta landsins liggja Pyrenea- fjöll, 
og eru þau mjög brött þeim megin, sem að Frakk- 
landi veit (sjá bls. 29.). Suður eptir austanverðu 
Frakklandi gengur RAone-dalurinn; vestan fram 
með honum liggja Sevenna- fjöllin, en Mundíu- 
fjöll austan fram, og verður þar landið hálent 
mjög. 
Mjög er loptslag breytilegt á Frakklandi, bæði eptir því, 


158 


hversu norðarlega eða sunnarlega er, og eptir því, hversu há- 


2 


lent þar er. Á sumrum er litlu heitara í Parísarborg en í 
Danmörku, en töluvert blíðara veður á vetrum. Mestur er 
hitinn í RHoNE-dalnum og á Miðjarðarhafs-ströndum. 


3, A Frakklandi eru margar stórár, og eru 


þeirra merkastar: 


Í; 


Rhone; hún kemur úr Svissaralandi, og renn- 
ur þá í vestur og í Genfer- vatnið, og svo úr suð- 
urenda þess aptur; stefnir hún úr því í suður, 
og fellur suður í Miðjarðarhat. Í hana fellur 
Saone framb. Sohn), og ýmsar smærri ár. á 
Garonne (framb. Garonn; Karlsá); hún 
sprettur upp í Pyrenea- fjöllum, og fellur norður 
og vestur um landið og út í Atlants-haf; er 
hún þá orðin skipgeng, enda þótt stór skip sjeu. 
Í hana rennur Dordogne (framb. Dordonje), og 
kallast hún úr því Gironde (framb. Dsjérongd). 
Loire (framb. Loar; Leira); hún sprettur 
upp í Sevenna- fjöllum, og fellur vestur í At- 
lants- haf. Mynni hennar er fullt af sandi, og 
veitir örðugt, að sigla upp í hana. 

Seine (framb. Sen; Signa); hún sprettur upp 
í norðanverðum Sevenna- fjöllum, og fellur vestur 
um landið, og út í sundið millum Frakklands 
og Englands; er mynni hennar mjög breitt, og 
svo djúpt, að hafskip geta siglt upp eptir. 
Sehelde; hún rennur í norður, og norður Í 
Belgíu, og sömuleiðis 

Maas (framb. Mahs; Mosá). 


159 
7, Mosel; hún fellur norður í Þýzkaland, og fell- 
ur þar í Rín. 
8, Rín; hún greinir Þýzkaland og Frakkland að 
austan. 

Millum flestra af ám þessum eru síki grafin, og er þeirra 
merkast síki það, sem gengur úr GARONNE og austur Í 
Miðjarðarhaf, og kennt er við fylkið nanGu Epoc; það er 
og kallað suðursíki; liggur það eptir dæld þeirri, sem 
gengur fram með PYRENEA- fjöllum að norðan. 

4, Það, sem náttúran leiðir fram, .er fremur 
öllu öðru vín og suðræn aldini, og að auk 
viðsmjör, þar sem hitinn er mestur; Korn vex 
þar einnig og viðarávextir; skógar eru þar 
og, járn, eir og blý. Nær því alstaðar eru þar 
silkiormar. Í Frakklandi eru og miklar verk- 
smiðjur; er þar einkum búið til alls konar skart og 
glisvarningur, málmvarningur og silki- 
Varningur. 

5, Landsbúar eru 35, milíón að tölu. Þeir 
mæla flestir á frakknesku, og eru flestir páfatrú-. 
ar. Nú er Frakkland keisaradæmi, en vald 
keisara er nokkuð einskorða Í. 


Bæir eru þar helztir: 
Paris (framb. Parí; Parísborg); það er 


1) Norðan á Frakklandi vestanverðu hjet Flæmingja- 
land, og gekk það suður að Norðmandí (nú NORMANDIF). 
Flói sá, er skerst í landsuður inn í landið, vestan fram við Norð- 
mandí, halda menn að verið hafi fjörður sá, er nefndur er 
Hringsfjörður; en sunnan fram við flóa þennan var 
Valland (nú BRETAGNE), en vestan í Valland gekk Fetla- 





160 


höfuðstaður landsins og aðsetursstaður keisarans; 
stendur bærinn beggja vegna við Signu: er hann 
bæði stór og skrautlegur; eru þar mörg dýröleg 
hús og hallir, og óteljandi hlutir skoðunarverðir. 
Í mestum hluta bæjarins eru húsin há, en strætin 
mjó. Margar eru þar verksmiðjur og verzlun mikil. 
Í allri tízku er Parísborg höfuðstaður eigi að eins 
alls Frakklands, heldur og nær því allrar norður- 
álfunnar. Af höllum er sú merkust, er Tuileries 
(framb. Tytlré) nefnist; bjuggu konungar þar fyrr- 
um. Bæjarbúar eru rúm milíón. 

Versailles (framb. Versalj), skammt eitt 
Íyrir sunnan og vestan Parísborg; höfðu konungar 
þar forðum aðsetu. Íbúar eru 30,000. 

Amiens (framb. Amíeng), í norður frá París- 
borg; þar eru verksmiðjur miklar. Íbúar eru 
46,000. 

Lille (framb. Lill), í landnorður frá Amiens: 
þar er rammgjör kastali, og vefnaðarhús mörg. á 
búar eru 75,000. 

Rheims (framb. Rengs), í landnorður frá 





fjörður. þá lá þaðan í austur og nokkuð í suður Túska- 
lan d(nú hjeraðið INDRE ET LOIRE), beggja vegna við Leiru; en 
fyrir sunnan Leiru, fram með sjó, og allt suður að Karlsár- 
mynni, var Peita eða Peitulönd (nú PorTov), og syðst 
var Gaskún (nú GascoGNE). þá var Kerlingaland, 
líklega sama sem CAROLIKGIA, á millum Signu og Leiru, 
og Borgundía, austan á Frakklandi sunnanverðu (nyrzti 
hluti hennar er BOURGOGNE, sem nú er svo kallað). 


161 


Parísborg; þar voru Frakkakonungar forðum krýndir. 
Íbúar eru 40,000. 

Metz (Mezborg), í austur frá Rheims; þar er 
rammgjör kastali. Íbúar eru 46,000. 

Strassburg, á landamærum Frakklands, 
austur við Rín; þar er mikill kastali; verzlun er 
þar og mikil. Íbúar eru 60,000. 

Lyon (framb. Líong), við Rhone-fljót, þar 
sem Saone fellur í það; er sá bær nafnkenndur 
sökum hinna miklu silkiverkstaða, sem þar eru. 
Íbúar eru yfir 200,000. 

St. Etienne (framb. Sang Etíenn), í suður 
og vestur frá Lyon, og liggur járnbraut í milli; 
þar eru miklar járnsmiðjur og stálsmiðjur. Íbúar 
eru 46,000. 

Marseille (framb. Marselj), suður við Mik- 
jarðarhaf; þar er verzlun mikil; hafa bæjarbúar 
mest verzlun við þá, er búa austan fram með Mið- 
jarðarhafi og á norðurströndum suðurálfu; flytja 
þeir og úr landi ýms vín, suðræn aldini og við- 
smjör. Íbúar eru 156,000. 

Toulon (framb. Túlong), nokkru austar við 
Miðjarðarhaf en Marseille; þar er hið helzta her- 
skipalægi Frakka. Íbúar eru 40,000. 

Toulouse (framb. Túlús), við Karlsá, þar 
sem suðursíki hefst. Íbúar eru 80,000. 

Bordeau (framb. Bordó); sá bær er við 
Karlsá, vestan á Frakklandi; þar er verzlun mikil, 


og er þaðan flutt mikið af víni og suðrænum ald- 
11 


162 


inum; en fluttur er þangað nýlendu- varningur. i 
búar eru 115,000. 

Orleans (framb. Orleang), í suður frá Par- 
ísborg, við ána Leiru. Þar eru silki- verkstaðir. 
Íbúar eru 40,000. 

Brest, vestan á Frakklandi, við fjörð einn, 
er skerst inn úr Atlants- hafi (Fetlafjörður); þar er 
herskipalægi. Íbúar eru 30,000. 

Nantes (framb. Nangt's), vestarlega á Frakk- 
landi, við Leiru; þar er verzlun mikil. Íbúar eru 
90,000. 

Rouen (framb. Rúang; Rúða, Rúðuborg); sá 
bær stendur við ána Signu, og er þar afar-mikil 
verzlun. Íbúar eru 100,000. 

Havre de Grace (Havr du Gras), við 
sundið milli Frakklands og Englands; þar er mikil 
verzlun, og miklar eru þaðan siglingar. Íbúar eru 
30,000. 

Undir Frakkland lýtur eyjan Corsica í Mið- 
jarðarhafi. Hún er fjöllótt og skógi vaxin; jarð- 
vegur er frjóvsamur, en jörð illa ræktuð af eyjar- 
skeggjum; eru þeir 200,000 að tölu, en lítt siðað- 


2 


ir, og lifa mest á kvikfjárrækt og fiskiveiðum. 
Vestan á eyjunni er bær sá, er Ajaccio (framb. 
Ajadsjío) heitir; í þeim bæ var Napoleon Bona- 


parte borinn, 15. d. ágústmánaðar 1769. 





163 


KONUNGSBÍKIÐ SPÁNN. 


1, Að norðan liggur Atlants-haf og Frakk- 
land, að austan Miðjarðarhaf, að sunnan Miðjarðar- 
haf, Njörvasund og Atlants-haf, og að vestan Portú- 
gal og Atlanits-haf. Spánn er 8,500 ferhyrnings- 
mílur á stærð. 

2, Frá eólisásigkomulagi Spánar og Portúgals 
er þegar að nokkru skýrt á bls. 31; hjer munum 
vjer lýsa báðum þessum löndum saman. Um norð- 
anverðan eystri hluta landsins kvíslast Pyrenea - 
fjöll, og telst með þeim land allt fyrir norðan og 
austan dal þann, er Æðro- fljótið fellur um. Þegar 
fyrir sunnan hann hefst hið spánska hálendi, og 
er það hjer um bil 2,200 feta hátt yfir sjávarflöt; 
það er þurrlent og skóglaust, en þó eigi ófrjótt. 
Norðurbrún hálendis þessa nefnist Astúríu-fjöll; 
liggja þau vestur um landið, og allt vestur að 
Atlants- hafi. - Hálendi þessu hallar jafnt vestur 
al, og vestur að sjó; eru fjöll í Portúgal lægri en 
á Spáni, og eru þó eigi annað en áframhald af 
þeim.  Suðurbrún hálendisins eru fjöll þau, er 
nefnast Sjerra Morena. Austurbrúnin er. enginn 
samstæður fjallgarður. Suður frá Sjerra Morena 
er sljetta ein, og heitir þar Andalusia; er þar hiti 
mikill, enda land frjótt; en fyrir sunnan þá sljettu 
tekur við fjalllendi aptur, og er Sjerra Nevada 
(Snjófjöll) hæst fjalla þar, enda er það fjall 11,700 


164 


feta. Með fram austurströndinni eru og láglendar 

sljettur, og þó víðar annarstaðar, en allar þær 

greina fjöll hverja frá annari. 

- Veðráttufar á hálendinu er mjög svo þurrviðrasamt. Á 
Andalúsíusljettu og á ströndunum méð fram Miðjarðarhafi er 
loptslag mjög heitt og þægilegt. 

ð7 Ár renna þar nær allar í vestur, og eru 
þessar helztar: 

1, Minho (framb. Minnjo); hún sprettur upp 
vestarlega á norðanverðum Spáni, og fellur í út- 
suður og út í Atlants-haf. 

2, Douro (framb. Dúro); hún fellur nær því í 
hátt vestur, og vestur um Portúgal, og út í 
Atlants-hal. 

3, Tajo (framb. Tacho; Tög); hún rennur og í 
vestur og vestur um landið, gegn um Portúgal. og 
svo út í Atlanis-haf; nefna Portúgalsmenn hana 
Tejo (framb. Tedsjo). 

4, Guadiana; hún sprettur upp á sunnanverð- 
um Spáni, og stefnir fyrst í vestur, þangað til 
hún er komin inn í Portúgal; þá beygir hún 
til suðurs, fellur syðst á landamærum Spánar 
og Portúgals, og fellur síðan út í Atlants-hal. 

5, Gæaðalquivir (framb. Gvadalkívír); hún 
sprettur upp á sunnanverðum Spáni, fellur suð- 
ur um Spán, og suður í Atlants-haf. 

6, Ebro; hún fellur austur og suður um norðan- 
verðan Spán, og út í Miðjarðarhaf. 

4, Helzti afrakstur landsins er vín, viðsmjör 


165 
og suðræn aldini. þar að auki vex þar, sem 
heitast er, viðarull, hrísgrjón og korn, og 
sígræn frje eru á ströndunum og láglendinu. 
Þegar lengra dregur upp eptir fjöllunum, vaxa trje 
sömu tegundar og í norðanverðri norðurálfunni, en 
hvergi eru skógar þar miklir. Sauðfje er þar 
markverðast af tömdum dýrum, enda er það nafn- 
togað sökum ullar sinnar; því næst eru múlar og 
asnar; hestar eru þar og ágætir. Námar eru 

þar eigi notaðir sem skyldi. 
5, Spánverjar eru hjer um bil 12, milíón að 
tölu. 
þeir mæla á spánska tungu, og eru því nær allir páfa- 


fa 


trúar. Stutt eru þeir á veg komnir í fróðleik og iðnaði; 
er alþýða þar flest mjög fáfróð og hjátrúarfull. Stjórnar- 
skipun er bundin einveldisstjórn. 

6, Þessi er hin vanalegu skipti á Spáni: 1, 
konungsríkið Nýja- Castilien (Kastalinn nýi); 2, 
konungsríkið Gamla- Castilien (Kastel); 3, kon- 
ungsríkið Leon; 4, höfðingjadæmið Asturia; 5, 
konungsríkið Galicien (Galizíuland, Jakobsland); 6, 
hjeraðið Estremadura; 7, Andalusia, eða konungs- 
ríkin Sevilla, Cordova og Jaen; 8, konungsríkið 
Granada; 9, konungsríkið Murcia; 10, konungs- 
rikið Valencia; 11, konungsríkið Cataluna (Kata- 
lónía); 12, konungsríkið Aragon (Aragún); 13, 
konungsríkið Malorca; 14, konungsríkið Navarra; 
15, Biscaya!. 

1) Norðurhluta landsins kölluðu fornmenn Spán hina 
kristnu, en suðurhlutann Spán hina heiðnu. 





166 


Bæir eru þar helztir: 

1, Madrid; það er höfuðstaður landsins og 
aðsetursstaður konungs; stendur hann á sljettu 
einni á miðjum Spáni; sljetta sú er 2000 fet yfir 
sjávarflöt, og með öllu tilbreytingalaus. Að mestu 
er bærinn skipulega gjörður. Íbúar eru 200,000. 

2, Burgos (Burgs), í gömlu Kastilíu; þar 
er erkibiskup, og þar er verzlun mikil. 

3, Valladolid (Vallident eða Valdedikt), 
skammt fyrir norðan ána Dowro; þar er háskóli. 
Íbúar eru 21,000. 

Ástorga (Storga), þaðan í útnorður, lít- 
ill bær. 

5, Corunna (framb. Corunja); sá bær stend- 
ur norðarlega á vesturströndinni, og er þar her- 
skipalægi. Íbúar eru 23,000. 

St. Jago de Compostella (Kompostel), 
suður frá Corunna; þar er háskóli, og þar er erki- 
biskup. Íbúar eru 28,000. 

1, Sewilla (Síbilja), sunnanvert á landinu, 
við ána Guadalguivir; það er gamall bær og nafn- 
kenndur; er þar mikið tóbaks-gjörðarhús. Íbúar 
eru 100,000. 

Gadiz (framb. Gadis; Gaðis), á eyju einni 
lítilli við suðurströndina, fyrir vestan Njörvasund; 
þar er rammgjör kastali, og verlun mikil. Íbúar 
eru 70,000. 

Gibraltar, við Njörvasund; er þar öruggur 


167 


kastali, og eiga Englendingar hvorttveggja. Íbúar 
eru 16,000. 

Cordova, í landnorður frá Sevilla, við ána 
Guadalquivir. Íbúar eru 60,000. 

8, Granada, vestan undir Sjerra Nevada; 
þar eru ýmsar markverðar fornmenjar. Íbúar eru 
80,000. 

Malaga, við Miðjarðarhaf, á sunnanverðum 
Spáni; þar er mikil verzlun með vín og suðræn 
aldini. Íbúar eru 60,000. 

9, Cartagena, við Miðjarðarhaf; þar er 
herskipalægi. Íbúar eru 37,000. 

10, Valencia, nokkru norðar fram með 
austurströndinni en Cartagena; þar er mikið unnið 
að silki. Íbúar eru 70,000. 

Alicante, enn við Miðjarðarhaf, nokkru 
sunnar en Valencia; þar verzla menn mest með 
vín og suðræn aldini. Íbúar eru 25,000. 

11, Barcelona (Barzelon), norðarlega á 
austurströndinni. Það er sá bær á Spáni, að mest- 
ar „eru verksmiðjur í; þar er og mikil verzlun. 
Íbúar eru 120,000. 

Gerona (Gerun), í landnorður frá Barcelona. 

12, Zaragossa, við Ebro - fljót. Íbúar eru 
þar 45,000. 

13, Konungsríkið Malorca eru eyjar nokkrar í 
Miðjarðarhafi, og heita hinar stærstu Malorca og 
Menorca (Manörk). 





168 





KONUNGSRÍKIÐ PORTÚGAL 
(HAFNARLAND). 


1, Að norðan og austan lykur um það Spánn, 
en Atlants-haf að sunnan og vestan. Það land er 
hjer um bil 1,700 férhyrningsmílur að stærð. 


2, Um landslag og eðli þess, „ár þær, er um það renna, 
og hvað það af sjer getur, er þegar talað. þaðan flyzt mjög 
salt og vín. = 

3, Landsbúar eru hjer um bil 37, milíón að 
tölu. 

þeir mæla á portúgísku, og er hún náskyld spánsku. 
Flestir eru þeir páfatrúar. Stjórnarskipuner þar ein- 
skorðuð einveldisstjórn. 


4, Landinu er skiptí fjögur fylki, er svo nefn- 
ast: 1, Æstremadura; 2, Beira; 8, Entre Minho e 
Douro; 4, Trax os. Montes; 5, Alentejo (framb. 
Alentedsjo); 6, „Algarve. 

Bæir eru þar merkastir: 

Lissabon (Lissibon); það er höfuóstaðurinn 
og aðsetursstaður konungs; hann stendur við ós- 
inn á fljótinu Tejo; er þar ágæt höfn og mikil 
verzlun. Nokkur hluti borgarinnar er bæði ljótur 
og óskipulegur; en í nokkrum hluta hennar eru 
stræti bæði bein og breið. Íbúar eru 280,000. 

Setuval, nokkru sunnar á vestur-ströndinni 
en Lissabon; þaðan flyzt mikið af sjávarsalti. Í- 
búar eru 15,000. 


169 
Porto eða Oporto (Höfn), við mynni Douro- 
fljótsins; það er víggirtur staður, og er þar mikil 
vínverzlun. Íbúar eru 80,000. 





SVISSARALAND SUM EIM). 


1, Norðan og austan að því liggur Þýzkaland, 
að sunnan Ítalía, en að vestan Frakkland; það er 
hjer um bil 700. ferhyrningsmílur að stærð. 

2, Svissaraland er allt fjöllótt, og liggja fjöll 
um það nær því allt svo há, að þau ná upp yfir 
snjólínu. Um allan syðri helming landsins. og 
mestallan eystri helminginn ganga Mundíufjöll; 
má svo á líta, sem Sanet Gotthard. sje miðdepill 
Mundíufjalla á Svissaralandi; er það fjall svo mikið 
um sig, að það tekur upp fimm ferhyrndar mílur. 
Út úr því liggja fimm aðalfjallgarðar; stefna tveir 
þeirra í útsuður, sinn hvoru megin við dal þann, 
er Rhone-fljótið rennur um; tveir. þeirra ganga í 
norður, sinn hvoru megin við Víerwaldstödter- 
vatnið, og einn í austur. Hæstir fjallgarða þessara 
eru þeir tveir, er í útsuður stefna, og eru þeir meir 
en 14,000 feta á hæð. Í þeim hluta eru og margir 
Jöklar, straumharðar fjallár og háir fossar; ferða- 
Mönnum er þar og opt bráður bani búinn af snjó- 


170 


skriðum.. Vestan fram með Svissaralandi liggja 
Jura - fjöllin, og greina þau Frakkland og Sviss- 
araland. Norðurhluti landsins er hálend sljetta, 
og lykja um hana Juwra- fjöll, Rínará og Mundíu- 
fjöll; liggur hún hjer um bil 1,600 feta yfir sjávar- 
flöt; hún er nær því öll í einlægum ölduhryggj- 
um, og er það mjög frjótt land. 

Suðurhluti Svissaralands, og þó einkum landið í kring um 
£T. GOTTHARD og Íjallgarða þá, er úr því liggja í útsuður, 
er mjög nafntogaður sökum hinnar margkynjuðu og háleitu 
náttúrufegurðar, og sökum þess, að tilbreytnin er þar svo af- 
ar-mikil, er ýmist eru gróðurlaus fjöll, eða þá grösugar og 
skógi vaxnar hlíðar og brekkur, ýmist rastarlangir jöklar, eða 
fagrir dalir og frjó engi. Er það einkum um þessi hjeruð 
að hinn mikli sægur ferðamanna fer, er á ári hverju sækja 
til Svissaralands. 

Loptslag er þar mjög margbreytt, eins og nærri má geta, 
og fer mjög að því, hversu hálent er á hverjum staðnum. 
Niðri í dölunum er mesta veðurblíða, og í þröngum dölum 
opt óþolandi hiti, en uppi á háfjöllum gaddar allt og frýs. 

3, Ár hafa þar allar upptök sín í St. Gotthard, 
eða þá þar í grenndinni. Rh one rennur vestur eptir, 
og vestur í Genfer-vatn, og aptur úr útsuðurshorni 
þess og vestur í Frakkland. Rhein (Rín) er fyrst 
í þremur kvíslum; stefnir hún fyrst í austur, beygir 
síðan norður á við og fellur norður í Boden-vatn, og 
vestur úr því aptur, og þar er í henni ákaflega mikill 
og nafnkenndur foss; eptir það greinir hún um stund 
Svissaraland og Þýzkaland; síðan beygir hún í norður, 
og greinir þá Frakkland og Þýzkaland. Aar framb. 
Ar) og Reuss (framb. Rauss) falla báðar norður 


171 
um landið og norður í Rín. Jnn fellur í land- 
norður, og inn í Þýzkaland, og þar rennur hún í 
Duná. Tessin eða Ticino rennur í suður, og 
suður í Ítalíu, og þar í ána Po. 

Mörg eru þar stöðuvötn, og eru flest þeirra 
djúp og fiskisæl. Mest þeirra eru: Genfer-vatn- 
ið, vestan til á Svissaralandi; Boden-vatnið 
við) landnorðurhorn landsins, og Vierwaldstödter- 
vatnið, norðan til í því miðju.  Neufchatel- 
vatn og Ziricher-vatn eru minni. 

4, Ágæt eru beitilönd á Svissaralandi, og 
frábærlega góður nautpeningur. Á hásljettunni er 
vínyrkja nokkur; í fjöllunum eru nokkrir málm- 
námar og steinkolanámar. Í Mundíufjöllum er 
kvikfjárrækt aðalbjargræðisvegur landsbúa; en 
í vesturhlutanum og norðurhlutanum eru og jafn- 
framt verksmiðjur og verzlun. 


5, Landsbúar eru rúmar tvær milíónir að tölu. 


þeir mæla sumir á þýðverska tungu, og ýmsar mállýzkur 
hennar, sumir á frakkneska, sumir á ítalska, og sumir blanda 
tungum þessum saman, og þó ýmisléga. Sumir eru þeir 
Páfatrúar, en sumir hafa hina endurbættu trú. Smíðar 
beirra eru helzt stundaklukkur og glisvarningur. 


6, Svissaraland skiptist í 22 lýðstjórnarfylki, er nefnast 
caNnToNs; er hvert fylki ríki sjer, hefur stjórnarlögun sjer, 
og skera fylkismenn sjálfir úr öllum þeim málum, er þá eina 
varða; en öll hafa þessi fylki gjört samband sín í milli; eiga 
bau sjer öll eitt aðalþing („anDTAG), og eiga þar setu full- 
trúar frá öllum fylkjunum, og skera þeir úr hinum sameigin- 
legu málunum. 


172 


7, Þessi eru nöfn fylkjanna: 1, Basel; 2, 
Argau (framb. Argá); 3, Ziirich; 4, Schaffhausen 
(framb. Sjaffhásen); 5, Thurgau; 6, St. Gallen; 
7, Appenzell; 8, Glarus; 9, Schwys; 10, Uri; 
11, Unterwalden; 12, Zug; 13, Luzern; 14, Solo- 
thurn;- 15, Bern; 16, Neufchatel (framb. Nauf- 
sjatel) eða Neuenburg; 17, Freiburg (framb. Fræ- 
burg); 18, Waadt (framb. Vadt); 19, Genf; 20, 
Wallis; 21, Tessin eða Ticino; 22, Graubinden. 

Bæir eru þar merkastir: 

1, Basel (Boslaraborg?), við Rín; þar er 
verzlun mikil, og þar er háskóli. Íbúar eru 
22,000. 

3,  Zirich; sá bær stendur við vatn það, 
sem við hann er kennt; þar er háskóli. Íbúar eru 
14,000. 

15, Bern; stendur hann við ána Aar; þar 
eru verksmiðjur nokkrar, og þar er háskóli. Íbúar 
eru 24,000. 

Genf, við endann á vatni því, sem við hann 
er kennt, þar sem Rhone fellur úr því; þar eru 
flestar verksmiðjur á Svissaralandi, og þar er há- 
skóli. Íbúar eru 31,000. 





173 


ÍTALÍA. 


1, Norðan að henni liggur Svissaraland, aust- 
an Þýzkaland og Feneyjabotn, sunnan Miðjarðarhaf, 
og vestan Miðjarðarhaf og Frakkland. Hún er 
5,700 ferhyrningsmílur að stærð, að eyjunum með- 
töldum. 

Margir skerast firðir og víkur inn í landið, og 
eru þeirra mestir: flóinn við Genua, á vestanverðri 
Ítalíu, flóinn við Taranto, er skerst sunnan í hana, 
og Feneyjabotn austan fram. 

2, Um eðlisásigkomulag Ítalíu yfir höfuð hefur 
þegar verið talað á bls. 31. Að norðan og vestan 
liggja Mundíufjöll, og lykja þau þeim megin 
um Po-sljettuna, sem bæði er vatnsmikil og 
mjög frjó; er þar víða grösugt flæðiland, og liggur 
sumstaðar lægra en vatnsflötur Po-fljótsins. Sunn- 
an fram með sljettu þessari liggja Apennina-fjöll; 
síðan beygja þau suður á við, og ganga eptir endi- 
langri miðri Ítalíu (sjá. bls. 31). Í suðurhluta Í- 
talíu, vestanvert við Apennina-fjöll, stendur eld- 
fjallið Vesuv; er það 3,800 feta hátt. Strendur 
Ítalíu eru víðast lágar og flatlendar, og er þar víða 
óheilnæmt lopt. 





!) þetta land hafa menn á síðari tímum nefnt Valland; 
en hvergi er það svo nefnt í fornum bókum, og mun það sprott- 
ið af misskilningi, eða rangri ímyndun um uppruna orðsins. 


Valland hjet vestan á Frakklandi, eins og áður er sagt. 


174 


Af eyjunum í kring um Ítalíu er Sicilia (Sikiley) 
stærst; er hún mestöll ölduhryggjuð sljetta, en sú 
sljetta er 1,500 og allt að 2000 fetum hærri en 
sjávarflötur; en uppi á henni eru aptur ýmsir fjall- 
garðar. Á austanverðri eyjunni stendur eldfjallið 
Ætna (framb. Etna); er það einstakt fjall, og er 10,500 
feta hátt. Á Sikiley er land frjótt, en illa ræktað. 
Sardinía er næst Sikiley að stærð. Austurhluti 
hennar eru skógi vaxin fjöll, en að vestan er hún 
flatlendari og sljettlendari. Land er þar frjótt, en 
enn þá ver ræktað en á Sikiley. Corsicu hefur 
þegar verið lýst, undir eins og Frakklandi. Malta 
liggur í suður frá Sikiley; er hún klettur einn úr 
kalksteini, og þunnt jarólag ofan á, en þó mjög frjó. 

Norðan og vestan á Ítalíu í Mundíu-fjöllum stendur fjallið 
MONTELANC; er það fjall hæst í norðurálfunni, og er 14,800 
feta hátt. 

Á Ítalíu er loptslag mjög breytilegt, en þó alstaðar þægi- 
legt og blíðviðrasamt. Norðan til er fremur nokkurt vetrar- 


2 


ríki, en á sumrum er þar heitt. Sunnan fram við norður- 
hluta A pennina-fjalla hefst eiginlega hið ítalska loptslag; er 
þar fjarskaheitt á sumrum, „og veðurblíða á vetrum; regn fellur 
að eins á haustum og vetrum, og þar eru trje sígræn. 

3, Po er hið eina fljót á Ítalíu, sem nokk- 
uð kveður að; það sprettur upp í Mundíufjöllum, 
vestast á Ítalíu, fellur því næst austur um Lang- 
barða-sljettu og austur í Feneyjabotn; renna í það 
margar ár, er sumar koma úr Mundíufjöllum, en 
sumar sunnan úr Ápennina- fjöllum. Tessin fell- 
ur norðan í Po, og er hún á Ítalíu kölluð Ticino 


175 


(framb. Titsjáno). Frá Tyrol kemur áin Etsch 
(framb. Etsj), eða öðru nafni Adige (framb. Adidsj), 
og fellur út í Feneyjabotn. Arno og Tiber (Tít- 
ur) spretta báðar upp í Apennina- fjöllum og falla 
vestur í Miðjarðarhaf. 

Sunnanvert við Mundíufjöll eru fjögur stór 
stöðuvötn: 1, Lago Magiore (framb. Madsjore) ; 
2, Lago di Como; 3, Lago d'Iseo; 4, Lago di 
Garda. 

4, Afrakstur landsins er bæði margkynjaður 
og góður; en mjög óvíða er landið vel ræktað. 
Þar fæst vín, viðsmjör, suðræn aldini og 
korn. Nautpeningur er þar mikill; þar er og 
mikið af ösnum og múlum; þar eru og vís- 
undar (Böffler) og silkiormar. Þar fæst og 
járn, marmari, salt, og margt annað fleira. 


5, Íbúar eru hjer um bil 23 milíónir að tölu. 


þeir mæla á ítalska tungu, og eru páfatrúar. Upp- 
fræðingu alþýðu er mjög ábótavant, og er alþýða manna í 
tveimur hinum syðstu ríkjum einkar-fáfróð og hjátrúarfull. 
Sumstaðar eru þar verksmiðjur miklar, t. a. m. Í TOSCANA, 
GENva, á Langbarðalandi og í Feneyjum, en sumstaðar eru 
Þær því nær ókunnar, og að öllu samtöldu er verkssmiðjum 
þar mjög svo ábótavant, óg þær skammt á veg komnar. 
Akuryrkja, og þó illa stunduð, og: kvikfjárrækt eru hinir einu 
bjargræðisvegir allflestra landsbúa, einkum suðurbúa; en 
með því landið er af eðli sínu mjög frjótt, þá bætir náttúran 
Sjálf að miklu úr annmörkum þessum. 


6, Þau eru ríki og ríkishlutar á Ítalíu, er nú 
skal greina: 


176 


í. Konungsríkið Sardinía. 

Það er vestari hlutinn af Norður-Ítalíu: er 
það sljett í miðju, en allt annað fjöllótt. Undir 
það ríki lýtur eyjan Sardinía. 

Stjórnarlögun er þar einskorðuð einveldisstjórn. 

Bæir helztir eru: 

Turin; það er höfuðborg landsins og aðset- 
ursstaður konungs, og stendur við ána Po; er það 
fagur bær, og strætin bæði breið og bein; þar eru 
silkiverkstaðir, og þar er háskóli. Íbúar eru 130,000. 

Alessandria, í austur frá Turín og nokkru 
sunnar; þar er rammgjör kastali og verzlun tals- 
verð. Íbúar eru 40,000. 

G enua, í suðaustur frá Alessandria, á hæð nokk- 
urri við flóa þann, er skerst inn úr Miðjarðarhafi og 
tekur nafn af bænum. Stræti bæjarins eru flest mjó, 
bogin og brött; en mörg eru þar skrautleg hús og 
stórhallir. Bærinn er rammlega víggirtur; þar er 
verzlun mikil og verksmiðjur. Íbúar eru 106,000. 

Cagliari (framb. Kaljari er höfuðbær á 
eyjunni „Sardiníu; stendur hann „við fjörð einn 
sunnan á eyjunni. Íbúar eru 30,000. 


TI, Konungsríkið Langbarða- 
land og Feneyjar. 
(Sjá við Austurríki). 


ríI. Hertogadæmið Parma. 
Það liggur fyrir austan Sardiníuríki og sunnan 
Langbarðaland. 


177 


Parma er þar höfuðstaður, óg eru bæjar= 
búar 36,000. 


IV. Hertogadæmið Modena. 
Það er austur frá Parma. 
Modena heitir þar höfuðstaður, og eru bæj- 
arbúar 30,000. 


V. Stórhertogadæmið Toscana. 

Eystri hluti þess er fjalllendi; því næst er landið öld- 
ótt, en fram með sjó er flatlendi. þar er land bæði fagurt og 
frjótt, enda einna bezt ræktað á Ítalíu (en Langbarðaland og 
Feneyjar er annar hlutinn hezt ræktaður); þar eru og miklir. 
verkstaðir; einkum et þar mikið búið til af stráhöttum. 
Stjórnarlögun er þar einskorðuð einveldisstjórn. 

Bæir eru þar helztir: 

Florens; það er höfuðstaður landsins, og 
þar hefur hertoginn aðsetu; bærinn stendur við Arno- 
fljót, og er bæði fagur og skrautlegur; þar eru stór 
og ágæt gersemasöfn; þar er háskóli og ýmsir verk- 
staðir. Íbúar eru 106,000. 

Livorno, við Miðjarðarhaf; þar er verzlun 
mikil, og verzla bæjarbúar einkum á austurströnd- 
um Miðjarðarhafs. Í þeim bæ býr fjöldi Tyrkja, 
Gyðinga og Grikkja. Íbúar eru 86,00. 

Pisa, við Arno-fljótið; sá bær var miklu 
fjölmennari fyrrum en nú; þar er turn einn mjög 
hallur og merkilegur. Íbúar eru 20,000. 

Lucca (Lúka), í norður frá Pisa; var það 
Íorðum höfuðstaður í hertogadæminu Lucca. Íbúar 


€ru 20,000. 
12 


178 
VI. Lýðstjórnarríkið San Marino. 
Það er bær einn með 6000 manna, og lítið 
svæði, um. kring, og liggur í nyrðri hluta Róma- 
borgarríkis. 


VII. Rómaborgarríki (Kirkjuríki). 

Land er þar mjög áþekkt því, sem er í Tos- 
cana, en þó eigi alstaðar jafnfrjótt. Því landi stjórnar 
páfinn, og er hann formaður páfatrúarmanna. 

Bæir eru þar merkastir: 

Rom (Róm, Rómaborg) er höfuðborg landsins, 
og hefur páfinn þar aðsetu; sá bær stendur við 
ána Tiber; er það einhver elztur og merkastur 
staður í heimi; hann er talinn nærfellt 3 mílur 
ummáls, en innan um hann eru víða akrar, engi 
og aldingarðar; hingað og þangað innan um leifar 
hins forna skrauts og dýrðar bæjarins eru nú reist ný 
hús. Þar eru óteljandi merkar fornmenjar, og frá- 
bær söfn af alls konar gersemum, bæði fornum og 
nýjum, enda er Rómaborg enn þá hið eiginlega 
heimili alls konar íþrótta. Af allsherjar húsum er 
Pjeturskirkja og páfagarðurinn ( Vaticano) 
einna merkust; Pjeturskirkja er stærst allra kirkna, 
er mönnum sjeu kunnar, og páfagarðurinn er 
stærri en nokkur önnur höll í norðurálfu heims; 
eru þar 11,246 herbergi. Til þessarar nafnfrægu 
borgar koma erlendir menn svo að þúsundum skiptir. 
Íbúar eru 180,000. 


Landið í kring um Rómaborg var forðum fagurt 08 


179 
blómlegt, en nú er þar svó að segja auðn ein; „eru þar að 
eins fáein hús, og nokkrar hjarðir á beit; ber það til, að 
lopt er þar mjög óheilnæmt. 
Bologna (framb. Bolonja), í norðanverðu 
Rómaborgarríki; þar er gamall og nafntogaður há- 
skóli. Íbúar eru 76,000. 


VIII. Konungsríkið Neapel oc 
Sikiley. 

Neapels- ríki er syðsti hluti Ítalíu, en Sikiley 
liggur vestur og suður undan suðurtanganum á 
henni, og greinir þau lönd sund eitt, er nefnist 
Messina-sund. Hvorttveggja er land þetta fagurt 
og frjótt, en illa yrkt. 

Lítil er þar verzlun og fáar verksmiðjur, og þó einkum 
Í NEAPEL; almenningur er þar mjög fáfróður, ljettúðugur 
og latur, og af þeim sökum er það, að landskostir eru svo 
illa notaðir. Akuryrkja og kvikfjárrækt eru helztu bjargræðis- 
vegir landsbúa, og þó hvorttveggja illa stundað. Stjórnar- 
lögun er þar óbundin einveldisstjórn. 

Bæir eru þar merkastir: 

Napoli eða Neapel er höfuðstaður lands- 
ins og aðsetursstaður konungs; stendur hann vestan 
á Ítalíu við vík eina, er skerst inn úr Miðjarðar- 
hafi; þar eru ýms fornmenjasöfn. Íbúar eru 380,000. 

Í grennd við bæinn stendur fjallið Vesuv, og 
ýmsir eru þar aðrir staðir markverðir sökum jarðelda. 

Palermo er höfuðborg Sikileyjar; stendur 
hún norðan á eynni við Miðjarðarhaf. Á flestum 
húsum þar er flatt þak, og á „Mörgum veggsvalir, 


og glerhurðir í stað glugga. Íbúar eru 180,000. 
12 


180 


Messina, við sund það, er liggur millum 
Sikileyjar og meginlands; þar er aldinaverlun og 
silkiverzlun. Íbúar eru 80,000. 

Catania, við rætur Etnu að austan; þar eru 
silkiverkstaðir. Íbúar eru 60,000. 


XX. Corsica. 
Hún lýtur undir Frakkland (sjá bls. 162). 


X. Malta. 

Ey þessa eiga Englendingar, og nokkrar smá- 
eyjar, er um hana liggja; er sú eyja aðalaðsetur 
Englendinga í Miðjarðarhafi. Á eyjunni er bær 
einn, er nefnist La- Valetta; er sú borg einhver 
hin rammgirtasta í heimi, og eru þar tvær ágætar 
hafnir. . Bæjarbúar eru 60,000. Malta er mjög 
fjölbyggð; því að eigi er hún nema 7 ferhyrnings- 
mílur að stærð, en eyjarbúar næstum 100,000. 


TYRKLAND. 


Tyrkir eiga ýms lönd bæði í austurálfu og suðurálfu, 
en hjer verður að eins talað um lönd þeirra í norðurálfu. 

1, Norðan að Tyrklandi liggur Ungaraland og 
Rússland, að austan Rússland, svarta hafið, Sæ- 
viðarsund (sundið við Constantinopel), Marmarahaf, 


181 


Dardanella- sund og Grikklandshaf, áð sunnan 
Grikkland, að vestan Íoníu- haf, Feneyjabotn og 
Ungaraland; er Tyrkland alls 9,500 ferhyrnings- 
mílur. 

Margir skerast flóar og firðir inn í landið, og 
er þeirra merkastur flóinn við Salonichi, sem gengur 
úr Grikklandshafi norður í landið. 

2, Vjer munum nú lýsa eðlisásigkomulagi og 
afrakstri Tyrklands og Grikklands í einu, með því 
hvorttveggja fer það mjög saman í báðum þeim lönd- 
um. Nyræti hluti Tyrklands, suður að Balkan- 
fjöllum, telst með austursljettu norðurálfunnar; þó 
liggja um allan vesturhluta sljettu þessarar kvíslir 
úr Karpatha - fjöllum (sjá bls. 27). Allir aðrir 
hlutar Tyrklands, og Grikkland allt, eru fjöllóttir, 
og lykur sjór um á þrjá vegu; enda er landið 
mjög vogskorið. Þrír eru meginfjallgarðar í lönd- 
um þessum, og eru þeir: 1, Dinar-fjöll, er 
liggja um útnorðurhluta landsins; 2, Balkan- 
fjöllin, er öðru nafni nefnast Hæmus, og ganga 
austur úr Dinar- fjöllum; því næst kvíslast þau í 
tvennt, og kallast nyrðri fjallgarðurinn Balkan, en 
hinn syðri Rhodop e, eða Despototagh; 3, grísku 
fjöllin; þau liggja suður eptir endilöngu Tyrk- 
landi og Grikklandi, og suður í syðstu skagatá!; 
en úr meginfjallgarðinum ganga fjöll til beggja 





3) Syðst á Grikklandi eru tveir höfðar, heitir sá vestari 
Marapaw, en hinn eystri s7. ANGELO (Engilsnes). 


182 


hliða út um allt land. Öll eru fjöll þessi víðast 
skógi vaxin, og landið víðast mjög frjótt 

Í Grikklandshafi er ógurlegur fjöldi af eyjum; 
eru þær flestar hálendar og klettóttar. Stærstar 
þeirra eru Candíia (Krít) og Negropont; eru þær 
báðar aflangar, og liggja há fjöll eptir þeim endi- 
löngum. Allar eru eyjarnar frjóvsamar. 

Loptslag er þar miklu kaldara, en jafnnorðarlega á Spáni 
og Ítalíu, einkum fyrir norðan BALKAN-fjöll og að austan- 
verðu, og í Miklagarði fellur snjór eigi allsjaldan. Í suður- 
hlutanum er loptslag blíðara; en með því mestur hluti lands- 
íns er fjalllendi, þá er loptslag mjög breytilegt eptir því, 
hversu hálent hvert fylki er. 

3, Donau (Duná) er þar hin eina á, sem 
nokkuð kveður að; kemur hún norðan úr Ungaralandi, 
og fellur um marga ósa út í hafið svarta, og er þá 
vatnsmegin hennar orðið mjög mikið. 

4, Fyrir norðan Balkan-fjöll er korn og 
fjenaður helzti afrakstur landsins; en annarstaðar 
í löndum þessum fæst því nær allt hið sama sem 
á Ítalíu; er þar bæði vín, suðræn aldini og 
viðsmjör (einkum á Grikklandi og eyjunum); 
salt fæst þar og marmari, en öll eru auðæfi 
náttúrunnar illa notuð. 

5, Íbúar Tyrklands eru hjer um bil 15 milí- 
ónir að tölu (sumir segja 12 milíónir, og enn aðrir 
að eins 10 milíónir), og eru það Tyrkir, Grikkir, og 
ýmsra annara þjóða menn. 


Í Tyrklandi er mælt á ýmsar tungur. Tyrkir eru Mú- 
hameðs-trúar, en Grikkir og flestir af öðrum þjóðum eru 


183 


kristnir, sumir grískrar trúar, en sumir páfatrúar. Flestir 
eru landsbúar lítt siðaðir og fákænir, að undanskildum 
hinum menntaðri Grikkjum. Iðnaður er þar skammt á veg 
kominn, en vísindi og íþróttir því nær ókunnar. Við verk- 
smiðjur og verzlun fást að eins mjög fáir "Tyrkja, en helzt 
Grikkir og Gyðingar. Stjórnarlögun þar er harðstjórn, 
og kallast landsstjóri ýmist soldán eða keisari. Yfir 
hvert fylki er skipaður jarl (pascKa). - Fylkin sERVIA, 
Blökkumannaland og MmoLDav, sem jafnaðarlegast eru talin 
með Tyrklandi, hafa nú fengið stjórn og landstjóra sjer, og 
verða því eigi talin með Tyrklandi á sama hátt og hin 
önnur fylkin. í 

6, Þessi eru talin fylki Tyrklands: Í, Roma- 
nia eða Rum Ili; 2, Bulgaria (Bolgaraland); 3, 
Bosnia; 4, Albania; 5, Macedonia; 6, Thessalia ; 
7, eyjarnar; 8, Servia; 9, Wallachie (Blökku- 
mannaland, Lokumannaland); 10, Moldau. 

Bæir eru þar merkastir: 

1, Constantinopel (Mikligarður); það er 
höfuðstaður landsins, og þar situr Tyrkjasoldán; 
stendur hann á tanga einum við Sæviðarsund; er 
bæjarstæðið fagurt, en sjálfur er bærinn fremur 


ljótur; strætin eru bæði hlykkjótt, mjó og óhrein- 
leg; húsin eru sum úr trje, og þó heldur óálit- 
leg, og sum moldarhús, en þá skrautlegar hallir 
innan um; sumstaðar eru og óbyggð og auð svæði 
í bænum. Af húsum er Serailet einna merkast; 


það er höll soldánsins; liggja veggir og turnar um- 


!) Suðuroddann af nesi því, er gengur suður úr þessu 
fylki, vestan fram með DARDANELLA-sundi, kölluðu forn- 
menn (Mgisnes. 





184 


hverfis, en fyrir innan eru stórir aldingarðar, og 
búa þar margar þúsundir manna, svo að það er 
eins og ofurlítill bær fyrir sig. Verzlun er tals- 
verð í bænum. Íbúar eru hjer um bil 600,000. 

Af undirborgunum eru Galata og Pera merk- 
astar, og búa í þeim kaupmenn úr norðurálfu, og 
í Pera jafnframt sendiherrar annara ríkja norður- 
álfunnar. 

Adrianopel, í útnorður frá Miklagarði; þar 
eru verkstaðir nokkrir. Íbúar eru 100,000. 

Galip oli, við Dardanella- sund; þar er verzl- 
un mikil. Sumir segja, að íbúar sjeu 80,000, en 
sumir, að þeir. sjeu að eins: 40,000. 

3, Bosna-Serai; það er höfuðstaðurinn 
í Bosnia. Íbúar eru 60,000. 

5, Salonichi, austan á Tyrklandi, við flóa 
þann, sem við hann er kenndur; þar er talsverð 
verzlun og miklar verksmiðjur. Íbúar eru 70,000. 

8, Belgrad, „á landamærunum að norðan- 
verðu, við mótin á Saw og Duná; er þar ramm- 
gjör kastali; þar hafa Tyrkir og Ungarar „mesta 
verzlun hvorir við aðra. Íbúar eru 30,000. 

9, -Bukarest, austanvert á miðju Blökku- 
mannalandi;, er það stór bær, en fremur ljótur; 
eigi eru stræti steinlögð í, bæ þessum nje öðrum 
þar í grennd við.. „Íbúar eru 60,000. 





KONUNGSRÍKIÐ GRIKK: 
LAND. 


1, Norðan að því liggur Tyrkland, austan 
Grikklandshaf, sunnan Miðjarðarhaf, og vestan Íoníu- 
haf. Það er alls 800 ferhyrningsmílur að stærð, að 
öllum eyjum meðtöldum. 

2, Frá eðlisásigkomulagi lands þessa er þegar 
búið að skýra (sjá Tyrkland). 

Inn í það ganga ýmsir firðir, . og eru þeirra 
merkastir flóinn við Lepanto, sem gengur vestan í 
landið á millum Hellas og Morea, og flóinn við 
Ægina, sem gengur austan í landið, gagnvart hinum. 

3, Íbúar eru hjer um bil 900,000; eru það 
bæði Grikkir.og Albanar. 

Grikkir eru enn þá að öllu samtöldu lítt siðaðir og ó- 
menntaðir, og að eins einstakir menn eru þar eiginlega 
menntaðir menn, að svo megi heita, en fróðleikur og reglu- 


semi eykst þar ávallt meir og meir. Landsbúar eru grískr- 
ar trúar. Stjórnarlögun er einskorðuð einveldisstjórn. 


4, Grikklandi má skipta í þrjá aðalhluta: 1, 
Hellas, er öðru nafni nefnist Livadia; er það hið 
eiginlega Grikkland; 2, Morea, eða Peloponnesos 
(Pelopsey); 3, eyjarnar (Grikklandseyjar). 

Merkastir bæir eru: 

1, Athen (Aþena, Aþenuborg); það er höfuð- 
borg landsins og aðsetursstaður konungs; var sá 
bær í fornöld einhver víðfrægastur og ágætastur. Í 


186 


heimi; en síðar gekk hann mjög af sjer, og varð 
þá mjög óálitlegur; stóðu þar vesaldar-kofar innan 
um hinar aðdáanlegu leifar frá fornöldinni, og svona 
var hann þangað til fyrir fáum árum. Nú er allt 
af verið að reisa þar ný hús, og fær bærinn smátt 
og smátt allt annað útlit, en hann áður haféi. 
Bæjarbúar eru hjer um 30,000. 

2, Nauplía, á austanverðri Pelopsey, við 
fjörð einn, er skerst inn úr Grikklandshafi; þar er 
kastali. Íbúar eru 10,000. 

3, Stærst ey er þar Negropont. Önnur ey 
er þar, er nefnist Hydra; liggur hún við austur- 
strendur Pelopseyjar, og er hún nafnkennd sökum 
verzlunar sinnar og siglinga. Á eyjunni Syros 
er og verzlun mikil og miklir skipsmíðastaðir. 


Hinar íonsku eyjar. 

Þannig nefnast sjö eyjar, er liggja fram með vesturströnd 
um Grikklands og Tyrklands, í Íoníu-hafl; eru þær allar 
fjöllóttar, en mjög frjóvar, og vex þar allt hið sama, sem á 
Grikklandi og Tyrklandi. Eyjaskeggjar eru hjer um 200,000 
að tölu. Eyjar þessar eru lýðstjórnarríki sjer, en Englend- 
ingar hafa þar æðstu yfirráð, Merkust af þeim er KORFU. 


187 


AUSTURÁLFAN CASID. 


1, Norðan að henni liggur norður-íshafið, aust- 
an hafið kyrra, sunnan Indlandshaf, vestan hafið 
rauða, suðurálfan, Miðjarðarhaf og norðurálfan. Að 
öllum eyjum meðtöldum er hún hjer um bil 810,000 
ferhyrningsmílur á stærð, en eyjar allar eru hjer 
um bil 60,000 ferhyrningsmílur. 


H, Einstakir hlutar úthafsins, er liggja að 
austurálfu, eru þessir: 


1, Norður-íshafið; úr því gengur Berings- 
sund, eðá öðru nafni Qooks-sund, og greinir 
„ það austurálfu og Vesturheim, og tengir íshafið við 


, Hafið kyrra; það kallast og suður-hafið 


og úthafið mikla; en þessir eru merkastir 
hlutar þess: 


d, 
b, 
6 


d, 


€, 


Kamtschatka- haf; 

Ochotsk- flói; 

Japans- haf; 

Sínlands-haf; en inn úr því skerst aptur 
Hoanghai, eða öðru nafni hafið gula; 
eyjahafið indverska, og þar liggja 
Indlandseyjar. Sund tvö, er annað nefnist 


188 


Sunda-sund, en annað Malacea-sund, 
ganga úr Sínlands- hafi og vestur í 
3, Indlandshaf; inn úr því skerst: 
a, Bengal-flói; 
6, Arabalands-haf, eninn úr því ganga aptur: 
a, Ormus-sund, og þar norður af Persa- 
lands-flói, og 6, Arabalands-flói, eða 
hafið rauða, og er mynni hans kallað 
Bab el Mandeb. 
4, Miðjarðarhaf og Grikklandshat. 
5, Hafið svarta og asovska haf, en þar á 
milli liggur Kaffa-sund. 

"I, Yfirlit. Miðbik austurálfunnar er afar- 
mikið hálendi, sem gengur nær því vestur að Mið- 
jarðarhafi og austur að hafinu kyrra. Það skiptist í: 
A, eystra hálendið, og B, vestara hálend- 
ið, og er það: miklu minna en hitt. Þá eru: C, hin 
stökuhálendi;D,láglendin; ogE, eyjarnar. 

A, Hið eystra hálendi er um miðbikið 
ýmist þurrlendar og skóglausar: sljettur, og sum- 
staðar eyðimerkur, eða þá hátt fjalllendi, og á það 
sjer einkum stað syóst á því. Norðurbrún há- 
lendis þessa eru landamærafjöll Síberíu og 
Mongóla-lands. Austurbrúnin er að mestu 
fjalllendi, en mönnum er eigi að öllu kunnugt um 
þann hlutann. - Norðan til nær hálendið út að sjó, 
en fyrir miðju þess liggur láglendi nokkurt, og er 
það miðja Sínlands. Suðurbrúnin eru Himalaya- 
fjöllin; eru það hæstu fjöll í heimi, að því er 


189 


menn vita bezt. Vesturbrúnin mestöll er fjöll 
þau, er nefnast Belurtagh. Um hálendið sjálft 
liggja margir fjallgarðar, og eru þeirra merkastir 
Thianschan, eða öðru nafni Mustagh, og Kyenlyn 
eða Kulkun. Víða liggur láglendi að hálendi 
þessu (sb. D). 

B, Vestur úr eystra hálendinu gengur fjall- 
garðurinn Hindukusch og vestur í vestara há- 
lendið, og nær það hálendi vestur að Miðjarðar- 
hafi. Það er nokkru lægra en hið eystra, og eigi 
eins firrnindalegt eða ófrjótt; en mikill hluti þess 
er þó heiðar, og sumstaðar eru þar eyðimerkur: 
Hálendi þetta skiptist í: a, Iran, eða Persalands- 
hálendi; %, Armeníu-hálendi; ce, hálendið 
í Asíu hinni minni, allt vestur að Miðjarðarhafi. 

C, Hin sjerstöku hálendi eru: 1, Ural- 
fjöllin (sjá bls. 43); 2, nesið Kamtschatka; og 
eru fjöll þar flest jarðelda-eðlis; 3, Kaukasus- h á- 
lendið, á milli kaspíska vatnsins og svarta hafs ; 
4, Sýrland; 5, Arabaland; 6, tanginn Dekan: 
7, Fjallgarðarnir á Austur- Indlandi. 

D, Láglendin eru: 1, Siberia, fyrir norðan 
eystra hálendið; nær það láglendi allt norður að 
Íshafinu, og frá Ural- fjöllum og austur að hafinu 
kyrra. 2, Turan; það eru láglendir sandar í kring 
um kaspiska vatnið og Aral- vatn. 3, Eyðimerkur 
Arabalands, austur frá Sýrlandi. 4, Mesopota- 
Mia, fyrir austan eyðimerkur Arabalands, fram með 
Evfrates og Tigris. 5, Hindostan, millum Himalaya- 


190 


fjalla að norðan og Dekans að sunnan. 6, Sljett- 
urnar fram með fljótunum á Austur-Indlandi. 7, 
Miðhluti Sínlands, og er það mest flæðiland. 


E, Eyjarnar eru því nær allar fjöllóttar í 
miðju, en strendur þeirra eru flatlendar og mýróttar. 


2 


Flestar ár í austurálfunni spretta upp í há- 
lendinu eystra, og falla þaðan í allar áttir. Þrjú 
stórvötn eru í þeirri álfu: 1, Kaspóska vatnið, 
og er það stærst vatn í heimi, enda er það 6000 fer- 
hyrningsmílur að stærð; vatn þess ersalt; 2, Aral, 
í austur frá norðurendanum á kaspiska vatninu; Í 
því er og salt vatn; 3, Baíkal, sunnan til í Síberíu; 
er það vatn djúpt, og lykja fjöll um það því nær 
á alla vegu. 

IV. Loptslag. Syðsti hluti austurálfunnar og allar 
Indlandseyjar liggja í brunabeltinu; en allur meginhluti álf- 
unnar er í tempraða beltinu, og nyrzti hluti hennar í kulda- 
beltinu nyrðra. Í næstum allri austurálfu er veðrátta mjög 
breytileg eptir árstímunum. Eptir loptslaginu má skipta 
austurálfunni í fimm aðalhluta, og fer það bæði eptir legu 
og hæð landsins, þar eð eptir því fer mjög veðurlag. 
þessir fimm aðalhlutar eru: 1, Hið eystra hálendi; ert 
þar þurrviðri og nepjur, vetrarríki mikið, sumar stutt en heitt, 
og stormar optlegir. 2, Hið vestara hálendi, ogláglendin, 
sem Í kring um það liggja; þar eru heiðríkjur og sífelldir vindar í 
þurrviðrasamt er þar, og heitt, nema þar sem hæst er. 3, Í 
Síberíu allri, eða nyrðri hluta austurálfu, er veðurlag mjöf 
kalt, og norðanvert jafnframt saggasamt; þó er á einstaka 
stað sunnan til í henni nokkru heitara. 4, Á Sínlandi og 
eyjunum, er liggja fyrir austan austurálfu, skiptist árið Í 
fjóra hluta; eru tveir þeirra votviðrasamir, en tveir þurrviðra- 


191 


samir. þó er kuldi miklu meiri í þessum hlutanum norðan- 
Verðum en sunnanverðum. 5, Sunnan undir hálendinu 
eystra, og á eyjum þeim, er liggja þaðan í landsuður, skipt- 
ist árið að eins í tvo hluta, rigningarnar og þurrkana; eru 
þar hitar miklir, og þó optast saggasamt. 

V, Vjer viljum í fám orðum drepa á hið 
helzta, er landið af sjer getur. a) Á hinu eystra 
hálendinu er kvikfjárræktin aðalbjargræðis- 
vegur manna; þar er og frábærlega góður naut- 
peningur, og sauðfjenaður mjög ullargóður. 
6) Hið vestara hálendið, þar sem það er hæst, 
er sama eðlis og fjalllönd eru vanalegast, en Í 
dölunum, og þar sem hitinn er meiri, vex ýmis- 
legt það, er vex í brunabeltinu; sá hlutinn er 
og mjög áþekkur suðurhluta norðurálfunnar, enda 
eru þar og hin helztu dýr og jurtir, sem eru í 
sunnanverðri norðurálfu. ce) Útnorðan til í aust- 
urálfunni eru sumstaðar góð beitilönd, enda eru 
hestar og nautpeningur helztu auðæfi landsbúa; 
í Síberíu eru skógar, ýms þau dýr, er loð- 
skinn fást af, og svo málmar. d) Á Sínlandi 
fæst einkum hrísgrjón og tegras, og á því 
sunnanverðu jafnframt flest það, er vex á Indlandi. 
e) Í löndum þeim, er liggja suður frá hinu 
austlæga hálendi, eða á Indlandi, vex flest 
það ríkulega, er annars vex í brunabeltinu, t. a. m. 
hrísgrjón, viðarull, pálmaviður, bambus- 
reyr, kaffi, sykur, blásteinsplöntur; þar er 
og gull og gimsteinar. Þar eru og öll helztu 
Villudýr þau, sem eru í brunabeltinu, einkum f í |- 


192 


ar og tígrisdýr. f, Á eyjunum, er liggja í 
landsuður frá austurálfunni, vex allt hið sama og 
á Indlandi sjálfu, og þar að auki kryddjurtir 
ýmiss kyns. g, Arabaland og Turan eru nafn- 
kennd sökum hesta þeirra og úlfalda, sem þar 
eru. Arabaland er þar að auki nafntogað fyrir 
kaffi og reykelsi það, er þar vex. 

VI, Austurálfubúa telja menn millum fimm 
og sex hundraða milíóna. 

þeir eru sumir af Kákasus- kynþætti, sumir af Mon- 

góla- kynþætti, og sumir af Malaya- kynþætti (sjá bls. 21). 
Flestir eru austurálfubúar menntaðir að nokkru, þótt menntun 
þeirra sje mjög misjöfn; þó eru þar sumir þeir, að Ósiðaðir 
eru með öllu. 

VI, Þessa telja menn aðalhluta austurálfunnar: 
1, lönd Rússa; 2, lönd Tyrkja; 3, Araba- 
land; 4, Persaland, Afghanistan og Be- 
ludsehistan; 5, Turkestan, eða hið frjálsa 
Tattaraland; 6, ráki Sínverja; 1, Vest- 
ur-Indland; 8, Austur-Indland: 9, eyj- 
armar, er liggja í landsuður frá Indlandi; 10, 
Japan. 





LÖND RÚSSA. 
Þau eru talin hjer um bil 260,000 ferhyrn- 
ingsmílur að stærð, og eru í þremur agalhlutum. 


193 


1, Kaukasus-löndin, á millum hafsins 
Svarta og kaspéska vatnsins. Um því nær öll þau 
lönd gengur fjallgarður sá, er Kaukasus nefnist, en 
Ælbrus er hæsti tindur þeirra, og er hann 15,400 
feta hár. Kaukasus- fjöll liggja í austur og vestur, 
og eru 150 mílur á lengd. Það, sem landið af 
sjer getur, er flest hið sama og á Spáni, Ítalíu og 
Grikklandi. 

Íbúar eru framt að þremur milíónum að tölu, og eru 
það ýmsir þjóðflokkar, en eru þó stundum allir nefndirjeinu 
Nafni GEORGÍAR eða CIRKASAR, þótt það sjeu í rauninni 
að eins tveir af þjóðflokkum þessum, er svo heita. Flestir 
eru þeir herskáir mjög og siðlitlir; lifa þeir við kvikfjár- 
rækt, dýraveiðar, rán og þrælasölu. Íbúar megin- 
fjalllendisins eru eigi háðir Rússum, og hafa Rússar um mörg 
ár átt í ófriði við þá, og reynt til, að brjóta þá undir sig, 
en eigi hefur þeim enn tekizt það, þótt voldugir sjeu, og þó 
látið margt manna fyrir þeim. Flestir eru þar Múhameðs- 
trúar, og þó nokkrir kristinnar trúar. “ 

Tiflis er þar hinn eini bær, er nokkuð kveð- 
ur að. Íbúar eru hjer um bil 20,000. 

2, Kirgis-heiðarnar, í landnorður frá 
hinu Kkaspiska vatni; er það áframhald af austur- 
sljettu norðurálfunnar. Á vestanverðum þessum 
heiðum er hagkvisti gott, en austan til á þeim 
€r allt ein eyðimörk. Hestar, naut, sauðfjen- 
aður og geitur eru hin einu auðæfi landsins. 

Landsbúar eru Kircisar; eru það hjarðmenn, bæði 
Siðlausir og fáfróðir; telja menn þá hjer um bil 1'% milíón. 
Í raun og veru eru þeir Rússum nær því óháðir. 


3, Síberia, eða láglendið norður frá há- 
13 


194 


lendinu eystra; er hún hjer um bil 227,000 fer- 
hyrningsmílur að stærð. Eystri hlutinn, fyrir 
austan ána Jenisei, er sumur fjöllótt land eða 
ölduhryggjað; er sá hlutinn sunnanverður alþakinn 
stórum barrviðarskógum, en að norðan er allt ein- 
tómar eyðimerkur. Vestari hlutinn, fyrir 
vestan Jendsei, er einlægt flatlendi, nema syðst; 
þar er fjalllendi; er í þeim hlutanum ýmist skógar, 
og þá innan um einstaka akurlendi, eða heiðar 
(Stepper); nyrzt eru eyðisljettur, mýrlendar, og sumar 
ávallt ísum lagðar, og með öllu gróðurlausar. Að 
sunnan eru landamæri, eins og áður er sagt, fjöll 
þau, er greina Síberíu og Mongólaland, og er 
Altai þeirra fjalla nafnkenndast. 

SÍBERÍA er eitt af hinum köldustu löndum í heimi; í 
henni norðanverðri verður kuldi fjarskalega mikill, og á sumr- 
um þiðnar jörð eigi, nema rúma alin niður. 

Merkastar ár eru: 1, 06; í hana fellur Irtisch; 
2, Tenisei; 8, Lena; koma þær allar úr há- 
lendinu eystra, og falla norður í íshafið. 4, Amur 
fellur í hafið kyrra (sjá Sínland). 

Í Síberíu getur korn að eins vaxið sunnan til. 
Auðæfi landsins eru einkum skógarnir, skinna- 
vara, og málmar úr suðurfjöllunum, einkum gull 
og hvítagull (Platína). Af tömdum dýrum eru 
hestar og naut hin helztu vestan til í Séberéut, 
hreindýr í hinum kaldari hjeruðunum, og hundar 
austast. Sjór og ár allar eru þar fullar af fiskum. 

Íbúar eru hjer um bil tvær milíónir að tölu; eru þeir 





195 

bæði lítt siðaðir og fáfróðir. Sumir þeirra eru hjarðmenn, 
og lifa við kvikfjárrækt, dýraveiðar, og fiskiveiðar. Fáir hafa 
þeir stöðugan bústað. Stjórnendur Rússa senda þangað alla 
þá, er þeir vilja í útlegð reka. Verstu stórbrotarhenn verða 
að vinna þar í málmnámunum; aðrir fara þar á dýraveiðar, 
og afla sjer skinnavöru, til að geta greitt gjald það, er á þá 
er lagt. Sumir landsbúar eru heiðingjar, sumir Múha- 
meðstrúar, og fáeinir kristnir. 


Bæir era þar merkastir: 

Tobolsk; það er höfuðbærinn; hann stendur 
við ána Irtísch, og er þar mikil verdlun. Íbúar 
eru 25,000. 

Irkutsk, vestanvert við vatnið Baikal; safn- 
ast þangað mikil skinnavara; hafa bæjarbúar verzl- 
un við þá í Kjæchta (sá bær stendur á landamær- 
unum), og flytja þeir í Kjæchta varninginn aptur 
til Sínlands, og aptur varning Sínverja til þeirra í 
Irkutsk. Kaupeyrir er þar helzt tegras ogskinna- 
vara. Íbúar eru 20,000. 

Austast af löndum Rússa í austurálfu er 
Kamtschatka; er það skagi, er liggur suður í kyrra 
haf, og er syðsti tanginn nefndur Lopatka. Land- 
norðurhorn austurálfu heitir Austur- horn. 

Undir Rússland liggja og Aleut- eyjar, og nokkr- 
ar af Kuril- eyjunum, er liggja suður af Kami- 
schatka. 





13" 


196 


LÖND TYRKJA. 


1, Um þau lykja hafið svarta og Rússland að 
norðan, Persaland að austan, Arabaland að sunnan, 
og Miðjarðarhaf að vestan; þau eru yfir 20,000 
ferhyrningsmílur á stærð. 

2, Lönd þessi eru vestari hlutinn af vestur- 
hálendi austurálfunnar, láglendi tvö, er að því 
liggja, og eitt af hinum sjerstöku hálendum. þessi 
lönd eru: 1, Armenia, norðast og austast; er það 
land mest skóglausar, en þó grösugar sljettur hálend- 
ar; nafnkenndast fjall er þar Ararat, enda er það 
meir en 16,000 feta hátt. I, Asía hin minni, 
vestur frá Armeníu; er hún mestöll eintómar hálendar 
sljettur, en sem þó eru eigi mjög háar; eru þær 
sumar gróðurlausar, sumar eru skóglaus beitilönd, 
en sumstaðar eru þar frjó akurlendi. Suðurbrúnin 
á hálendi þessu er fjallgarður einn, er Taurus 
nefnist, og er hann meir en 10,000 feta hár. II, 
Syria! (Sýrland); það er hálendi eitt, og er 
Líbanon þar hæst; það er allt að 10,000 feta hátt. 
IV, Eyðimörkin austur af Sýrlandi og norður af 
Arabalandi; hún er bæði vatnslaus og gróðurlaus. 
V, Mesopotamia eða: a, Al Dschesira (eyjan), 
þurrlend og skóglaus flatneskja, og %, Irak Arabi; 





7) Svo nefnast nú einu nafni þau þrjú lönd, er forn- 
aldarmenn nefndu: syrra (Sýrland) nyrzt, PHOENICIA, 08 
ÞALÆSTINA (Jórsálaland) syðst. 


197 


er það frjótt flæðiland; eru víða um það reyrskóg- 
ar og mýrar, og margir skurðir grafnir. 

Loptslag í Armeníu er fremur kalt, en í Asíu hinni 
minni mjög áþekkt því, sem er á Spáni, Ítalíu og Grikk- 
landi, og þó nokkru heitara. Mestur er hiti á Sýrlandsströnd- 
um og syðst í Mesopotamíu, og er þar opt fjarska-heitt. 

3, Mest fljót eru: a, Evfrat; sprettur það 
upp á Armeníu - hálendi, og rennur í landsuður; 
b, Tigris; það kemur frá fjöllum þeim, er ganga 
út úr Armeníu - hálendi; það rennur og í landsuð- 
ur, og steypast báðar þessar ár síðan saman, og 
nefnast úr því Schat el Arab, og fellur hún út í 
perska flóann. 

Á Sýrlandi er áin Jordan (Jórdán), og fellur 
hún í vatn eitt, er nefnist hafið dauða. 

4, Það, sem virðist nauðsyn á að segja um 
afrakstur landsins, er þegar áður sagt (bls. 191, v, 
b); tamdir úlfaldar eru þar almennir, og vísundar 
eru þar víðast í stað nautpenings vors. 

ið Íbúar þessara landa eru framt að 12 milíónum; eru 
það Tyrkir, Grikkir, Arabar, og ýmsar aðrar þjóðir. Flestir 
eru þeir Múhameðs-trúar, nokkrir kristnir, og nokkrir 
Gyðingar. Iðnaður er í þessum löndum í öllu betra lagi 


2 


en í Tyrklandi í norðurálfunni. 


Bæir eru helztir: 

I, Erzerum, skammt frá uppsprettum Ev- 
frats; þar er verzlun talsverð, og í grennd við eru 
eirnámar. Íbúar eru 80,000. 

H, Smyrna, vestan á Asíu hinni minni; þar 
er höfn góð, og er sá mestur verzlunarstaður á 


198 


öllum austurströndum Miðjarðarhafs. Íbúar eru 
130,000. 

Skutari, við Sæviðarsund, gagnvart Mikla- 
garði. Íbúar eru 35,000. 

Með Asíu hinni minni, teljast, auk margra 
annara, eyjarnar Cyprus (Kípur) og Rhodos (Róða), 
og fæst á þeim báðum vín og ágætur skipaviður. 

TI, Damaskus; það er mikill verzlunar- 
staður, og þar eru margir verkstaðir, einkum þeir, 
er silki er unnið í. Þar er stefnustaður hinna 
„helgu lestamanna“, er fara til Mekka. Íbúar eru 
150,000. e 

Hamah, norður af Damaskus; þar er mikil 
verzlun. Íbúar eru 100,000. 

Akka eða Akre (Akursborg), í útsuður frá 
Damaskus, vestur við Miðjarðarhaf; það er ramm- 
lega víggirt sjóborg. 

Jerusalem (Jórsalir, Jórsalaborg), í eyði- 
hjeraði einu, nokkuð austur frá sjó, nokkru sunnar 
en Akka; stendur bærinn á fjórum hæðum; er í 
honum mikill fjöldi af kirkjum og klaustrum krist- 
inna manna; merkust er kirkja sú, er stendur við 
gröf Krists. Þar er og tyrkneskt musteri, sem mjög 
er haldið heilagt. Íbúar eru 30,000. 

Halep eða Aleppo, í norður frá Hamah; 
það er fagur bær; þar er verzlun blómleg, enda 
verkstaðir miklir. Íbúa telja menn vera 200,000. 

V, Bagdad, í Mesopotamíu, við Tigris; er 
sá bær mikill um sig, en víða eru atðnir í honum. 





199 


Bæði í honum sjálfum, og eins þar í grenndinni, eru 
margar leifar af hinu fyrra skrauti og dýrð bæjar- 
ins. Íbúar eru 100,000. 

Basra, við Schat el Arab; það er aðal- 
staðurinn fyrir alla verzlun um perska flóann. Í- 
búar eru 60,000. 





ARBABALAND (RABÍTA= 
LAND) GIRABID. 


1, Norðan að því liggja lönd Tyrkja, austan 
perski flóinn, sunnan arabska hafið, og vestan að 
því hafið rauða og Egyptaland. Það er talið hjer 
um bil 48,000 ferhyrningsmílur að stærð. 


2, Mestur hluti Arabalands er þurr, gróðurlaus 


og óbyggð hálend sljetta; útsunnan til er aflíðandinn 
niður af hálendinu einlægir hjallar, hver upp af 
öðrum; er þar vatn nóg og land frjótt. Nær því 
umhverfis hálendi þetta, á milli þess og sjávar, er 
mjótt og sendið undirlendi, og eru þar hitar miklir. 

Á norðanverðu og vestanverðu Arabalandi geng- 
ur tangi nokkur suður í hafið rauða, og er kallaður 
Arabia petræa; er það gróðurlaust hálendi, og á 
því stendur Sínai- fjall (Sýna). e 

Á Arabalandi er loptslag mjög þurrt og heitt. 


200 


3, Um afrakstur landsins hefur áður verið 
talað (bls. 192). 

4. Íbúar eru taldir hjer um bil 12 milíónir, og eru þeir 
Múhameðs-trúar. Sumir þeirra fara um með hjarðir 
sínar, og lifa við kvikfjárrækt og rán. Sumir hafa þeir föst 
híhýli, og lifa við verzlun og ýmislegt annað. Arabar eru 
undir ýmsum höfðingjum. Nokkur hluti vesturstrandarinnar 
liggur undir Tyrkjasoldán, eða jarl hans á Egyptalandi, að 
minnsta kosti að nafninu til, 

3 Merkastir bæir eru: 

Mekka, vestan til á landinu miðju frá norðri 
til suðurs; þar var Múhameð fæddur, og kalla þeir, 
er hans trú hafa, þann stað helgan; sækja þangað 
og á ári hverju margar þúsundir pílagríma. Íbúar 
eru 35,000. 

Medina, í norður frá Mekka; þar var Mú- 
hameð grafinn. Íbúar eru 8000. 





PERSALAND CERSÍDA: 
LAND, Þ €. PERSTA, APG 
NISTANo8s BELUDSEMSTAN. 


1, Vestan að þessum löndum liggur perski 
tlóinn og lönd Tyrkja og Rússa, að norðan lönd 
Rússa, kaspiska vatnið og Turkestan, austan sín- 
verska hálendið og Indland, sunnan Indlandshaf. 


201 


Stærð þessara landa er samtals hjer um bil 36,000 
ferhyrningsmílur (Persaland 22,000, Afghanistan 
10,000, og Beludschistan 4,000 ferhyrningsmílur). 

2, Lönd þessi eru eystri hlutinn af vesturhá- 
lendi austurálfunnar. Persaland er vestast þess- 
ara landa; er það því nær allt þurrlent og vatns- 
laust, og í miðjunni eyðimörk ein; en millum fjalla 
þeirra, er liggja eptir suðurbrún og vesturbrún há- 
lendis þessa, eru fagrir og frjóvir dalir, svo að 
varla eru þau hjeruð önnur í heimi, að þeim sjeu 
fegri. Afghanistan liggur austur frá norðanverðu 
Persalandi; er þar land frjórra; það er sumt fjall- 
lendi, sumt fagrar og frjóvar háar sljettur, en vest- 
ast eru eyðisandar.  Norðurbrúnin á Afghanistan 
er fjallgarðurinn Hindukusch; er hann allt að 20,000 
feta hár, og örðugur yfirferðar. Beladschistan 
liggur suður frá Afghanistan og austur frá sunnan- 
verðu Persalandi; er það land að vestan harðbala- 
legt, grýtt og ófrjótt hálendi, en eystri hluti þess, 
sem liggur að Indlandi, er flatlendi og láglendi, 
og næst fljótinu Indus er flæðiland. Í 

Loptslag er mjög þurrt, einkum á Persalandi; á sumrum 
er þar hiti mikill, og á vetrum að tiltölu fremur kalt; lopts- 
lag er Í AFGHANISTAN mjög áþekkt því, sem er í nyrðri 
hluta Svissaralands. Á láglendinu í BELUDSCHISTAN €r 
hiti mjög mikill. í 

3, Á Persalandi eru fáar aðrar ár, en móaár 
(Steppefloder), er þorna upp á sumrum. Á austur- 
landamærum Afghanistans og Beludschistans rennur 


Ájótið Indus, eða Sind; kemur það norðan úr Thi- 


202 


bet, fellur fyrst í vestur, brýzt svo í gegn um suð- 
urbrún hálendisins eystra, og fellur úr því í útsuð- 
ur um láglendið; er það þá bæði breitt og djúpt, 
en eigi mjög straumhart; það fellur í Indlands- 
haf um marga ósa, og eru 30 mílur á millum yztu 
kvíslanna. 

4, Um afrak landsins sjá bls. 191. Í Afgha- 
nistan eru einkum beitilönd góð, og ágæt aldini. 

5, Íbúar Persalands eru 14 milíónir að tölu, í AFGHA- 
NISTAN eru 9 milíónir, og Í BELUDSCHISTAN 2 milíónir; 
eru því nær allir þeir Múhameðstrúar; eru það Persar, 
AFGHANAR Of BELUDSCHAR; og þar að auki Arabar, tuR- 
KOMANAR, 0. 8. ÍrV. 

6, Yfir Persalandi ræður einvaldur höfðingi, er nefnist 
SCHAH €ða SCHACH. AFGHANISTAN er nú og orðið ríki 
sjer, en víðáttuminna er það, en það var forðum. BELUD- 
SCHAR skiptast í marga kynþætti, en einn er yfirhöfðingi allra, 
og nefnist sá KHAN; landsuðurhluti þessa lands er nú háður 
Englendingum. 


A, Á Persalandi eru merkastir bæir: 


Teheran, á norðanverðu landinu; það er 
höfuðborgin og aðsetursstaður Persakonungs; eru 
þar stórhallir og ljelegir smákofar hvort innan um 
annað, og strætin bæði mjó og hlykkjótt. Íbúar 
eru hjer um bil 100,000. 


£ 


Ispahan, í suður frá Teheran; sú var fyrr- 
um höfuðborg landsins, og er sá bær ákaflega stór. 
Íbúar eru 200,000. 

Balfrusch, skammt frá kaspiska vatninu; 
það er mikill verzlunarstaður. Íbúar eru 200,000. 


203 


Tauris, a Tebris, norðan til á vestan- 
verðu Persalandi; það er mikill verzlunarstaður. 
Íbúar eru 100,000. 

B, Í Afghanistan eru merkastir bæir: 

Kabul, norðarlega og austarlega; það er mikill 
verzlunarstaður. Íbúar eru 80,000. 

Herat, í vestur frá Kaðul, eða litlu sunnar, 
vestarlega í Afghanistan, og er land fagurt um- 
hverfis. Íbúar eru 50,000. 

Kandahar, í útsuður frá Kabul. Ibúar 
eru 60,000. Í öllum þessum bæjum er verzlun 
mikil. 

C, Beludschistan skiptist í hið eiginlega 
Beludschistan og hjeraðið Sind; en engir 
eru þar bæir, sem nokkuð kveður að. 





TARTARI GATMABALAND), 
líka kallað TORKESLAN, og 
BUGKHARA hið mikla. 


1, Norðan að því liggja lönd Rússa, en landa- 
mæri eru eigi gjörla til tekin; austan að því liggur 
sínverska hálendið, sunnan Afghanistan og Persa- 
land, og vestan kaspiska vatnið. Það er talið hjer 
um bil 35,000 ferhyrningsmílur á stærð. 


204 


2, Austurhluti lands þessa er fjalllendi, en 
vesturhlutinn, við kaspiska vatnið og vatnið Aral, 
nefnist Tuwran; eru það láglendar og sendnar 
sljettur, og mest eyðisandar, en jarðvegur járni 
blandinn. 

Á hálendinu er veðurlag fremur kalt, í dölunum er það 


2 


blítt og þægilegt, en í eyðimörkinni er opt óþolandi hiti. 

3, Tvær eru þar meginár: Gíihon (framb. 
Dsjíhon) eða Amu (líka nefnd Ozus), og Sihon 
eða Sir Darja; koma þær báðar úr fjall- 
lendinu austanverðu, og falla vestur í Aral- vatn; 
greinast þó áður í ýmsar kvíslir, og eru stórar 
eyrar á milli, mýrlendar mjög og reyri vaxnar. 

4, Hvað landið helzt af sjer geti, sjá bls. 192. 

5, Íbúar eru taldir hjer um bil 51/, milíón; 
eru það Bucharar, Turkomanar, Kirgisar, og 
aðrar fleiri þjóðir; allir eru þeir Múhameós- 
trúar. Sumar af þjóðum þessum flytjast úr ein- 
um stað í annan með hjarðir sínar, og lifa við 
kvikfjárrækt og rán; en sumar hafa fasta 
bústaði, reka verzlun og stunda jarðyrkju, o. s. 
frv. Tattaraland skiptist í mörg ríki, og er þeirra 
merkast: 

Buchara, á því sunnanverðu; það er frjótt 
land, og kallast landshöfðingi Khan hinn mikli. 
Þar er bær sá, er Buchara heitir; er það meginsetur 
allrar verzlunar um miðhluta austurálfunnar, og er 
þaðan verzlun rekin bæði til Rússlands og Sín- 
lands (þaðan er flutt einkum tegras); þangað er 


205 


einnig fluttur indverskur varningur frá Kabul. 
Bæjarbúar eru á að gizka 150,000. 


SÍNYERSKA RÍKIÐ. 


1, Norðan að því liggur Sébería, að austan 
hafið kyrra, að sunnan Indland, og að vestan 
Afghanistan og Turkestan. það er hjer um bil 
270,000 ferhyrningsmílur á stærð. 


2, Það nær yfir hið eystra hálendi austurálf- 
unnar, og láglendi það, er liggur austan undir því. 
Hinir einstöku hlutar þess eru: 

A, Butan, fagurt fjalllendi sunnan í Hima- 
laya-fjöllum; þar er loptslag hvorki mjög heitt nje 
fjarska-kalt; þar eru stórir og ágætir skógar, og 
ýmiss konar aldini. 

Höfðingi þessa lands játar Sínlandskeisara yfirmann 
sinn. 


B, Thibet eða Tybbet, fyrir norðan Butan; 
það er hæsti hluti hálendisins eystra, enda er það 
að meðaltali 9000 feta yfir sjávarflöt. Það er að 
mestu fjalllendi, og liggja um það mjóir og djúpir 
dalir, eyðigjár og þverhníptar gjótur, og ógurlegir 
Jöklar. Að sunnan eru Himalaya-fjöll, og er 
Dhavalagire þeirra fjalla hæst, enda allra fjalla í 


206 


heimi, þeirra er mönnum sjeu kunnug; það er 
25,400 feta hátt. 

Veðráttufar er þar mjög þurrkasamt, og þó mjög breyti- 
legt eptir árstímum. Vetur er þar bæði langur og harður, 


2 


en því nær allt í einu koma á eptir allmiklir sumarhitar. 


Í Thibet finnast nokkrir málmar; en þeir verða 
eigi notaðir til hlítar sökum skorts á brennivið. 
Jarðyrkju stunda menn og leggja mikið kapp á, 
enda uppi á háfjöllum; en eigi náir þó korn að 
vaxa þar til stórriða. Á hinn bóginn eru þar ágæt 
beitilönd, og er kvikfjárrækt helztur bjarg- 
ræðisvegur manna. Í þeim sveitunum, er hæst 
liggja, er einkum sauðfjenaður og geitur, og er ull 
þeirra mjög smágjör, og að auk ýms önnur dýr, 
er heima eiga í fjöllum þessum. 

Í Thibet spretta upp ýms stórfljót, en farvegir 
þeirra þar eru mönnum því nær ókunnir enn. 


F; 


THIRET er hjer um bil 24,000 ferhyrningsmílur á stærð, 
en íbúar eru Mongólakyns, og 12 milíónir að tölu; eru þeir 
menn friðsamir og meinlausir. "THIRET er áðalsetur LAMA- 
trúar, sem svo er nefnd; þar eru mörg klaustur og ýms 
bókasöfn. Íbúar eru og allvel menntaðir. Landsstjórn hafa á 
hendi tveir LAMAAR, eða æðstu prestar, og virða landsmenn 
þá því nær sem guði, en Sínlandskeisari er. þar yfirkeisari. 

C, Turfan (eða öðru nafni Buchara hið 
minna), norður frá Thibet; það er allt fjöllum 
lukt, en þau fjöll eru mönnum enn lítt kunn. 
Suðurhluti hálendis þessa er því nær eyðimörk ein; 
en í norðurhlutanum er hingað og þangað frjór 
jarðvegur, og allmiklir verzlunarstaéir. 


207 


2 


þar er á ein, er nefnist YARKEND, Og fellur í stöðuvatn 
eitt á austanverðu miðju landinu; það vatn heitir Lor. 

Íbúar ern Múhameðs-trúar; hafa þeir fasta bústaði, 
og lifa við kvikfjárrækt og verzlun, og er aðalmarkaður þeirrar 
verzlunar í bænum VARKEND. Íbúar þess bæjar eru 50,000. 


D, Mongoli (Mongólaland); það er 90,000 
ferhyrningsmílur á stærð, og nær yfir allan norður- 
hlutann af hinu eystra hálendi, nema norðasta og 
austasta hlutann, Mandschuri. Mestur hluti lands 
þessa er sljett hálendi, og er miðja þess eyðimörk 
ein afarmikil, sem nefnd er Khoði eða Schamo, og 
er þar ekkert rennandi vatn eða uppspretta, en að 
eins fáeinir brunnar, og er vatnið í þeim salt; hef- 
ur stjórnin látið grafa þá sökum lestamanna. 

Í Mongólalandi spretta upp ýmsar af stórám 
Síberíu. 

það, sem landið af sjer getur, er mjög fákynjað. Hin 
einu auðæfi landsins eru nautpeningur, hestar, sauð- 
fjenaður, geitur, og úlfaldar á því sunnanverðu. 

Íbúar eru að eins 3 milíónir. þeir eru LAMA-trúar, og 
hjarðmenn, og lifa við kvikfjárrækt og veiðar; liggja þeir 
í flókatjöldum, og klæðast sauðagærum. 

E, Mandschuri; það er landnorðurhlut- 
inn af hálendinu, og er það mönnum lítt kunnugt. 
Það er að öllu samtöldu láglendara og frjóvsamara 
en Mongólaland, og veðurblíða þar meiri; þar eru 
ágæt beitilönd, og fjöldi villudýra, naut- 
peningur og hestar. Um það fellur fljótið 
Amur, er sprettur upp í fjalllendinu sunnan til í 
Síberíu, og rennur austur í hafið kyrra. 

Íbúar eru LAMa-trúar, og flestir hirðingjar. 


208 


F, Korea; það er fjöllóttur tangi, er geng- 
ur suður úr Mandsehuri, og er oss lítt kunnugt 
um eðlisásiskomulag hans. 

Íbúar segja menn sjeu í öllum efnum svipaðir Sínverjum, 

G, China (Sínland); það nær yfir hall- 
andann austur af hálendinu, sem oss er lítt 
kunnur, og svo láglendið austan undir. 
Landamæri getum vjer eigi gjörla sagt hver sjeu; 
en úr fjallgarðinum fyrir vestan liggja fjöllum mest- 
allan norðurhlutann, vesturhlutann og suðurhlutann, 
og útsuðurshlutinn er fjallland, og firrnindi ein. Mið- 
hluti Sínlands er flatlent og láglent flæðiland, fullt af 
stöðuvötnum, ám og síkjum; er það land mjög frjótt, 
og stendur þar einn stórbærinn við annan; úir þar 
allt og grúir af mönnum', og hver bletturinn vel 
og vandlega ræktaður. 

Loptslag er þar mjög ólíkt norðan til og sunnan til; 
norðan til er vetur eins harður og í miðri Svíþjóð, en á 
sumrum er þar hiti fjarska-mikill; sunnan til kemur sjaldan 
frost, og er loptslag þar nærfellt hið sama og á Indlandi 
(sjá bls. 191). 

Í fjalldölunum á sunnanverðu Sínlandi og uppi 
í landinu vaxa ýmsir þeir ávextir, er vaxa í bruna- 
beltinu; og þegar lengra dregur upp eptir, vaxa 
ýmsir þeir ávextir, er vaxa sunnan til í norðurálf- 
unni: tegrasið vex einkum neðan til í fjalla- 
hjeruðunum. Láglendið á miðju Sínlandi má kalla 





!) Margar þúsundir manna hafa híbýli sín á vatninu; má 


þar sjá heil þorp synda á vatni, og aldingarða á flotum úr 
bambusreyri, og eru þar alin svín og endur. 


209 


kornforðabúr landsins, og vex þar ákaflega mikið 
af hrísgrjónum, viðarull, og ýmsu öðru. Í 
norðurhlutanum vaxa flestar þær korntegundir og 
viðartegundir, sem vaxa í norðurálfu heims. Á 
Sínlandi er silkiafli mikill. 

Tvær stórár renna um mitt Sínland og austur 
í hafið kyrra: 1, Hoang-ho (áin gula), er sprett- 
ur upp í Mongólalandi; stefnir hún fyrst í land- 


2 


norður, og síðan í suður, og síðast í austur; 2, 
Yang-tse-kiang (áin bláa); hún sprettur og 
upp í Mongólafjöllum, og verður svo mikil og breið, 
þegar niður á láglendið sækir, að það er eins og 
einhver stórflói. 

Sínland er hjer um bil 80,000 ferhyrningsmílur á stærð; 
segja sumir, að íbúar sjeu 300 milíónir, en sumir að eins 
150 milíónir. þar eru ferns konar trúarbrögð; keisarinn 
og hirðin er tnama- trúar. Sínverjar eru starfsamir og hyggnir, 
en slægir og fullir hræsni; spilltir eru þeir og mjög, einkum 
höfðingjalýðurinn, og þykjast miklir af eigin ágæti og yfir- 
burðum; fullir eru þeir upp hroka: við útlendinga, en auð- 
mjúkir mjög við yfirmenn sína. þeir eru bezt menntaðir 
allra austurálfubúa, þeirra er á meginlandi búa. Marga mikil- 
væga hluti hafa þeir þekkt fyr en norðurálfubúar; en þeir 
hafa numið staðar á miðri leið í þeim eins og öllu öðru, og 
eru eigi lengra komnir áleiðis, en þeir voru fyrir mörgum 
öllum; því að þeir ímynda sjer, að þeir eigi geti numið 
Neitt af útlendum mönnum, og engum á meðal þeirra er 
heldur leyft, að bregða út af reglu þeirri og venju, sem í 
hverju efni hefur einu sinni verið tekin. þeir rita allt :mynd- 
Um, eða hafa einungis myndaskript. Bækur berast þar mjög 
Út manna á meðal, og bókalestur er þar enn almennari, en 
Í mörgum löndum norðurálfunnar. sk eru þar 


210 


miklir; er þar einkum búinn til varningar úr silki og viðar- 
nll, ýmsir hlutir, sem dregnir eru gljákvoðu, og álls konar 
gripir úr postulíni. Á verzlun víð útlenda menn liggja mörg 
höpt, og mega útlendingar að eins koma á fáeinar hafnir. 
Þaðan flyzt verkstaðavarningur sá, er þegar var getið, og te- 
gras. Innanlandsverzlunin er mjög mikil, og eitt af því, sem 
fyrir henni greiðir, eru hin mörgu síki, sem grafin eru um 
landið, og er keisarasíkið, sem svo er kallað, þeirra merk- 
ast; það er 120 mílur á lengd, og liggur strandlengis í suður 
og norður, og komast landsbúar þannig hjá siglingum um Sín- 
landshaf, sem mjög eru hættulegar. 

Harðstjórn er á Sínlandi, og gengur í erfðir. Hinir 
lærðu mennirnir nefnast MANDARINAR, Og má svo kalla, að 
þeir sjeu hinir tignu menn í landi þar; eru allir embættis- 
menn og ráðgjafar teknir úr þeirra flokki, og beita þeir all- 
mikílli hörku við almenning. 


Bæir eru helztir: 


Peking, norður við landamæri, austanvert á 
landinu; það er höfuðborg landsins og keisarasetrið; 
strætin eru þar bæði bein og breið, en eigi eru 
þau steinlögð. Hús eru þar flest eigi hærri en svo, 
að eitt lopt er í, en umhverfis þau er hlaðinn 
garður. Þar eru ýms vísindafjelög, bókasöfn, o. s. 
frv. Íbúar eru hjer um bil á að gizka 17 milíón. 

Nanking, við fljótið Yang-tse-kiang; er sá 
bær mjög nafntogaður sökum silkiverkstaða þeirra 
og viðarullar-verkstaða, sem þar eru. Þar er merk- 
ur turn, 200 feta hár, og er kallaður postulíns- 
turninn. Íbúar eru 800,000. 

Kanton, sunnan til á Sínlandi, við sjó fram; 
hefur sá staður hingað til verið merkastur verz- 


211 


unarstaður í landi þar, að minnsta kosti að verzl- 
un við útlenda menn; því að til skamms tíma 
hafa norðurálfumenn hvergi annarstaðar mátt að 
landi leggja á öllu Símlandi. Íbúar eru taldir ein 
milíón. 

Í flóanum fram undan Kanton liggur eyjan 
Macao; eiga Portúgalsmenn nokkurn hluta hennar, 
og borg eina á henni, er líka heitir Macao. 

H, Lieu-Kieu (framb. Líö-Kíö)- eyjarnar, í 
hafinu kyrra, austur undan Sínlandi. 





TASTUR:INDLAND GNDÍA: 
LAND). 


1, Þannig nefnist vestari hluti lands þess, er 
liggur sunnan að hálendinu eystra, á millum Ar- 
abalandshafs að vestan og Bengal-flóa að austan; 
auk þess liggur Beludschistan og Afghanistan að 
því að vestan, Fhibet að norðan, og Austur-Ind- 
land að austan. Það er hjer um bil 60,000 fer- 
hyrningsmílur að stærð. 

2, Eptir eðlisásigkomulagi sínu skiptist landið 
í þrjá aðalhluta: A, Fyrir sunnan Hömalaya-fjöll 
liggur hvert fjalllendið fram af öðru, unz 


kemur niður á láglendi. Fram með suðurbrúninni 
14 





212 


á fjalllöndum þessum liggur skóglendi eitt, fimm 
eða sex rasta breitt, vaxið viði og reyri, og þó 
fullt af fenjum og foræðum, og er þar mjög svo 
óheilnæmt loptslag; er þar fjöldi fíla, tígrisdýra og 
höggorma. Eitt af fjalllöndum þessum er Butan, 
og höfum vjer þegar lýst því áður; af hinum er 
Nepaul (eða Nípahl) merkast; liggur það vestur af 
Butan. B, Fyrir sunnan fjalllönd þessi liggur 
hið indverska láglendi Hindostan: norðan- 
vert er það ölduhryggjað, en öldungis sljett, þegar 
lengra dregur suður eptir. Í vestari hlutanum, eða 
hjeruðunum við Zndus-fljót, er land frjótt fram 
með öllum hinum stærri ám, sem í Indus falla, 
en annars er landið að mestu sandauðn ein. Landið 
fram með Ganges-fljóti, eða eystri hlutinn, 
er vatnsmikið og sljett flæðiland, en jarðvegur er 
þar feitur og frábærlega frjór. C, Suður frá lág- 
lendi þessu liggur tanginn Decan, og er það fjall- 
lendi. Vindhya (framb. Vindhæja)-fjöll eru norð- 
urbrún fjalllendis þess; eru það lág fjöll; vestur- 
brúnin eru Ghates-fjöll hin vestari; er það skógi 
vaxin fjallgarður, er liggur strandlengis fram með 
allri vesturströndinni, en undirlendið fyrir neðan er 
að eins mjó ræma; hæst eru fjöll þessi að sunnan, 
enda eru þau þar meir en 8000 feta. Austur- 
brúnin eru ýms ósamstæð fjöll, sem menn að öllum 
jafnaði nefna Ghates-fjöll hin eystri. Á millum 
þeirra og sjávar er sljett undirlendi. Hálendið 
sjálft er mjög frjótt, og nóg er þar vatn. 


ææ 





213 


Syðri hluti - vesturstrandarinnar kallast maLaBar- 
ströndin. Alstaðar á þeirri strönd eru hafnir góðar og 
víkur. Austurströndin kallast coRoMANDEL-ströndin, og 
liggja fyrir henni allri sandrif og leðjugrynningar, og eru þar því 
engar hafnir eða góð skipalægi. Suðuroddinn af DEcax heitir 
comorrN-höfði. 


Lopfslag er því nær alstaðar í landi þar hið sama, sem 
vant er að vera í brunabeltinu, en fremur er það saggasamt; 
skiptist árið þar eptir veðurlagi í tvo hluta. Aldrei fellur 
þar snjór á jörð, eða að minnsta kosti mjög sjaldan, nema 
efst uppi á HIMALAYA- fjöllum. Á manarar- ströndinni 
ganga stöðugar rigningar og útsunnanvindar frá því í maí- 
mánuði og þangað til í októbermánuði, en á coromaANDEL- 
ströndinni eru rigningar og landnorðanvindar frá október- 
mánuði og fram Í miðjan janúarmánuð, en þá eru allajafna 


2 


þurrviðri á maLarar-ströndinni, og eins eru ávallt þurr- 
viðri á coROMANDEL- ströndinni, á meðan rigningarnar ganga 
á MALABAR-ströndinni. 


3, Á Indlandi leiðir náttúran fram því nær 
hvað eina, hverju nafni. sem nefnist, er fæst í bruna- 
beltinu og hinum tempruðu beltum, og er þar mikil 
gnægð af hverju einu (sjá bls. 191); viljum vjer 
helzt nefna til gull, einkum í fljótunum á Decan, 
gimsteina, f.a. m. demantinn, hrísgrjón, sem 
þar er almennust fæða, viðarull, sem höfð er til 
klæðagjörðar, bambusreyr, sem flest hús eru þar 
gjörð af, sykur, kaffi, blástein, pipar, 
svefngras og pálmavið. Í þeim sveitunum, 
þar sem veðurlag fer að verða svalara, fæst allt 
Það, er náttúran leiðir fram í miðhluta og suður- 
hluta norðurálfunnar. Á Indlandi eru og fílar, 


214 
tígrisdýr, og önnur villudýr, er heima eiga í 
brunabeltinu; þar eru og páfagaukar, páfugl- 
ar, hæns, silkiormar, úlfaldar (útnorðan til), 
krókódílar, o. s. frv. 

4, Á Indlandi eru þrjú stórfljót: 1, Indus, 
er rennur um landamærin að vestan. Austan úr 
Indlandi falla í hana fimm stórár, er sumar spretta 
upp í Hömalaya- fjöllum, en sumar í fjalllöndunum, 
er liggja út úr þeim; renna þær allar saman, og verð- 
ur úr þeim ein stórá. 2, Ganges; hún kemur í 
tveimur kvíslum frá Hómalaya- fjöllum, og fellur út 
í Bengal-flóa; er hún þá komin í óteljandi kvíslir, 
og eru þar í henni margar eyjar, sem afarmörg 
síki eru grafin um. Þær eyjarnar, sem næstar eru 
sjónum, eru mjög láglendar og fremur votlendar; 
eru þær vaxnar kjarrskógum, reyrskógum og viðar- 
skógum, og er svo mikill vöxtur trjánna á sumum 
stöðum, að við sjálft liggur, að þau tálmi skipa- 
ferðum um síkin. Fáir menn byggja eyjar þessar, 
en því fjölskipaðri eru þær villudýrum, einkum 
fílum, tígrisdýrum og höggormum. Hinduar telja 
Ganges- fljót heilagt, og hreinsi vatn þess menn af 
syndum sínum. Á þeim stöðum, er helgastir 
þykja, eru stigar á árbökkunum, og ýmislegt annað, 
til þæginda fyrir pílagríma, er vilja baða sig í 
fljótinu; er vatn úr því flutt út um allt Indland, 
svo að hinir trúuðu geti þvegið sjer í því eða 
drukkið það, enda er það keypt þar alstaðar um 
landið. 3, Bramaputra; vita menn eigi, hvar 


215 


2 


uppsprettur þess eru; það fellur í austustu kvísl 
Ganges- fljótsins 8 mílur frá sjó. 

5, Íbúar eru hjer um bil 144 milíónir, og eru þeir nær 
því allir af Kákasus-kyni. Flestir þeirra eru HINDUAR; erú 
Þeir menn blíðlyndir og góðlyndir, og flestir óherskáir, grann- 
vaxnir og manna fimastir og lagvirknastir, og þó flestir eigi 
sterkir. Aðrir landsbúar eru ArGHaNAr, Mongólar, norður- 
álfumenn, og sumir enn annara þjóða. Flestir eru landsbúar 
BRAMA-trúar, nokkrir Múhameóðs-trúar, og sumir enn ann- 
arar trúar; kristnir menn eru þar hjer um bil ein milíón að 
tölu. HINDVAR eru allflestir fáfróðir og lítt siðaðir; en 
prestarnir, vísindamennirnir og embættismennirnir, sem allir 
nefnast einu nafni BRAMINAR, hafa nokkra vísindalega 
menntun. Verzlun er þar allmikil, og reka hana mest 
Englendingar, og þeim næst Sínverjar. 


6, Norðurálfumenn ráða því nær yfir öllu 
landinu, og einkum Englendingar. 
A. Af þeim löndum, sem engum eru háð, er fjalllandið 
NEPAUL eitt merkilegt; það liggur vestur af BUTAN. 


B, Eignir Englendinga. 

það er mestur hluti Indlands, eða 58,000 ferhyrnings- 

mílur, en íbúar eru 138 milíónir; heyrir landið til ensku 

kaupmannafjelagi, er sjálft hefur stjórn landsins á hendi, en 

stjórn Englendinga hefur yfirvald. Hjer um bil í helming 

landa þessara eru innlendir höfðingjar; eru þeir háðir hin- 

um ensku nýlendustjórum, en ráða fyrir öllum málefnum í 
löndum sínum. 

Bæir helætir eru: 

Caleutta, við austustu kvísl Ganges- 

fljóts, í fylki því, er Bengal heitir; það er höfuð- 

borg landsins og aðsetursstaður“ stjórnandanna, óg 


216 


er það mikill verzlunarstaður. Í þeim hluta bæjar- 
ins, er norðurálfumenn byggja, eru tómar stórhallir, 
skrautlegar mjög; en í hinum hlutanum eru smá 
hús. og óálitleg úr bambusreyr, og þakin reyri eða 
strái. Þar eru ýms vísindafjelög og vísindalegar 
stofnanir; þar eru og verkstaðir. Íbúar eru 600,000. 

Dacca, austar og norðar en Caleutta, við 
Ganges; þar eru viðarullarverkstaðir. Íbúar eru 
200,000. 


Patna, enn við Ganges; þar eru viðarullar- 
verkstaðir. Íbúar eru 300,000. 


Delhi, norðan til í landinu, enn við Ganges; 
var það fyrrum fjarska-stór og skrautlegur bær. 
Íbúar eru 200,000. 


Benares, vestur frá Patna, við Ganges; 
þar er indverskur háskóli, og þar er aðalsetur vís- 
inda Bramina; það er einhver helgastur staður við 
Ganges, og sækja þangað margar þúsundir píla- 
gríma; þar eru margir verkstaðir, og þar er verzlun 
mikil. Íbúar eru 300,000. 

Madras, á austurströnd Decans; þar er verzl- 
un mikil. Íbúar eru 500,000. 

Trankebar, suður lengra á austurströnd 
Decans; áttu Danir þann bæ fyrrum. 

Bombay, á eyju einni við vesturströnd De- 
eans; þar liggur herskipafloti Englendinga, er þeir 
hafa á Indlandi; þar er fjarska-mikil verlun. Í- 
búar eru 200,000. 


217 


Lahore, forðum höfuðborgin í landi Seika. 
Íbúar eru 80,000. 

Af löndum þeim, sem Englendingar hafa hönd yfir, eru 
merkust: A) konungsríkið a up, erliggur austan að canGEs; 
þar er staður sá, er LucKNwow heitir, og eru bæjarbúar 
300,000. B) konungsríkið uyÐERABAD (framb. HÆDERA- 
BAD), eða Öðru nafni con coNDaA, á DEAN; þaðan flyzt 
mikið af demöntum. Merkastur er þar bærinn HYpER A- 
E AD, og eru bæjarbúar 200,000. C, Leifar af ríki sErka, 
norðan og vestan Í HINDOSTAN, og lýtur undir það ríki hinn 
fagri fjalldalur KASCHEMIR. 

C, Frakkar og D, Portúgalsmenn eiga 
þar ýmsar borgir og smáfylki á strjálingi. 

Danir áttu þar fyrrum eignir nokkrar, en þær hafa þeir 
nú selt Englendingum. 





AUSTUR:INDLANID (Þ. e. TD 
LAND FYRIR ál: 
Gis) 


1, Norðan að því liggur Thibet og Sínland, 
að austan og sunnan Sínlandshaf, að vestan Ind- 
landshaf, Bengal-flói og Vestur-Indland. Það er 
talið hjer um bil:40,000 ferhyrningsmílur. 

2, Land þetta er oss lítt kunnugt. Norðan 
til eru. há fjalllönd, og liggja suður úr þeim ýmsir 
fjallgarðar, og eru á millum sumra þeirra hálendar 


218 


sljettur, en á millum sumra, einkum hinna vest- 
lægu, láglendar sljettur og dalir, er stórár þær falla 
um, er koma norðan að. Þegar suður eptir dreg- 
ur, liggja óteljandi kvíslir og síki út úr ám þess- 
um, og á milli þeirra, úr einni í aðra, og mynd- 
ast með því mótinu eyjar margar!. Einn af fjall- 
görðunum gengur allt suður á landsenda, eptir 
endilöngum Malacca- skaga?.  Uppsveitirnar eru 
oss því nær með öllu ókunnar, heldur að {eins 
strendurnar og Te jpru gl 

Loptslag er þar líkt og í brunabeltinu; fram með ánum 
og ströndunum er hiti mikill og lopt mjög óheilnæmt, eink- 
um fyrir útlendinga. 

3, Náttúran leiðir þar hjer um bil allt hið 
sama fram og á Vestur-Indlandi; er þar einkum 
gull mikið, stórir skógar og fjöldi fíla. 

4, Ár renna þar allar frá norðri til suðurs. 
Vjer þekkjum að eins syðri hlutann af þeim; en 
oss er ókunnugt um uppsprettur þeirra og farvegi, 
þegar nokkuð dregur frá sjó. Hinar helztu ár eru: 
1, Jravaddy, vestast; 2, þar fyrir austan Tha- 
luain, eða Saluen; 3, Bramaputra rennur og 
um Austur- Indland. 

5, Landsbúa telja menn 36 milíónir, og eru þeir því 
nær allir Mongóla-kyns og BUDDHA-trúar; en þó mega allir 
vera þar, hverrar trúar sem eru, og kristnir menn líka. Lands- 





1) Á hverju ári flæða árnar yfir þessar hinar láglendu og 
vatnsmiklu sveitir; eru hús þar gjörð á staurum eða á flot- 
'um úr bambusreyr, og eru síkin í staðinn fyrir stræti. 

2) Syðsta skagatáin heitir ROMANTA. 


219 


búar eru ómenntaðri og nokkru herskárri en HINDVAR. 
Verzlun því nær alla reka Sínverjar þeir, sem í landinu búa, 
og eru þeir margir. Austur-Índland er mörg ríki, og ráða 
þeim flestum einvaldir harðstjórar. 

6, Englendingar eiga þar nokkur hjeruð út- 
norðan til á landinu og fram með vesturströndinni. 
Þar að auki er þar land Birmana, norðan og 
vestan, konungsríkið Síam, í landsuður frá 
Birma, keisaradæmið Anam, austan fram, 
og skaginn Malacca; það er skógland mikið, 
og þar er mikið af tini. 





INDLANDSENJAR. 


Eyjar þessar eru fjöllóttar, og á mörgum þeirra 
eru eldfjöll, en fram með ströndunum er víðast 
flatlendi, og víða mýrlent. Náttúran leiðir þar margt 
hið sama fram og á Indlandi, einkum eru þó krydd- 
Jurtir, gimsteinar og málmar. Plöntur eru 
þar margkynjaðar, og frjóvsemi nærfellt alstaðar 
frábærlega mikil. Þar er brunabeltis-loptslag, en 
mjög óheilnæmt með sjó fram. 

Íbúar eru sumir blámenn eða svertingjar, og hafa 
þeir búið þar fyrir öndverðu, en sumir eru Malayar, er 
- byggt hafa strendurnar, þar að auki búa þar margir Sín- 

"Verjar og norðurálfumenn. Margar þessar eyjar eiga Hollend- 
ingar, en af sumum eiga þeir að eins nokkurn hluta. 





220 


Hinar helztu eru: 

1, Lacca-Div-eyjar, 39 að tölu, og. 2, 
Male-Div-eyjar, eitthvað 10 eða 12 þúsund 
að tölu; liggja hvorartveggja þessar eyjar í Araba- 
lands-hafi, og. byggja þær Arabar. Þar vaxa kokos- 
hnetur, og þar fást eins konar kræklingar, er nefn- 
ast kawris; eru þeir hafðir í stað smápeninga á 
Indlandi og í suðurálfu heims, og eru því fluttir 
burtu heilir skipsfarmar af þeim. 

3, Ceylon, í landsuður frá syðstu skaga- 
tánni á Decan, og greinir hana og meginland sund 
það, er Palk- sund heitir. Hið helzta, er náttúran 
þar leiðir fram, er kanel. Englendingar eiga þá 
eyju. 

4, Andaman-eyjar, og 5, Nicobar- 
eyjar, í Bengal-flóa. Danir hafa eignarrjett að 
Nicobar- eyjum, og nokkrum sinnum hefur verið 
gjörð tilraun af þeirra hendi, að stofna þar nýlendur. 

6, Prince Wales ey, og 7, Singapore 
(framb. Singapúr), í Malacca-sundi; hafa Englend- 
ingar frá þeim tveimur eyjum alla aðalverzlun sína 
við Austur-Indur og Sínverja. 

8, Sunda-eyjar, suður og austur undan 
Malacca; það eru a, 4 stóreyjar, Swmatra, Java 
(framb. Dsjava), Borneo og Celebes, er nefnast 
hinar stóru Sunda-eyjar; 6, hinar smáu 
Sunda-eyjar, er liggja í austur frá Java; eru 
þær mjög jarðeldakenndar. 

Á sumaTra er 14,000 feta hátt fjall. Java eiga 


221 


Hollendingar alla saman; norðan á henni liggur staðurinn 
PATAVIA; er það höfuðborg allra eigna Hollendinga á 
Indlandi, og mikill verzlunarstaður; þó hefur hann mjög af 
sjer gengið, sökum óheilnæmis loptslagsins; bæjarbúar eru 
hjer um bil 50,000 (einu sinni voru þeir 160,000). EORNEo 
er ey stærst í austurálfu, 10,000 ferhyrningsmílur. CELERES 
er lítt kunn enn. 

9, Molukka-eyjar, eða Kryddjurta- 
eyjar; þannig nefnast eyjar margar austur frá 
Sunda-eyjum, og eru sumar þeirra smáar og ó- 
byggðar; þar vex mikið af muskat-hnotum og 
negulnöglum. Hollendingar eiga þær eyjar. 

10, Philippin- eyjar, eða Manila-eyj- 
ar; þær liggja í norður frá Molukka- eyjum, og 
eru yfir 1,200 að tölu; þær eru frjóvsamar, en 
eigi vel yrktar. 

Þær eyjar eiga Spánverjar. Stærst þeirra er MANILA, 
og er á henni bær einn samnefndur eynni; bæjarbúar eru 
140,000. 





KEISARADINÐ JAPAN. 


það eru eintómar eyjar, er liggja í hafinu 
kyrra; eru þær fjarskamargar, bæði stórar og smá- 
ar; eru þær taldar allar samtals 10,000 ferhyrn- 
ingsmílur að stærð. Mjög lítið vitum vjer um 
eyjar þessar; því að engir útlendingar mega þar 
stíga fæti á land. Á þeim éru og snævi þakin 


222 


fjöll, og gjósa mörg þeirra eldi. Sagt er, að jarð- 
vegur sje þar eigi mjög frjór, en eyjarnar ágætlega 
vel yrktar. Vetrarríki er þar mikið, en hiti mikill 
á sumrum; stormasamt er þar mjög. Að öllu 
samtöldu leiðir náttúran þar hið sama fram og á 
Sínlandi. 

Fjöldi landsbúa er talinn mjög ýmislega; sumir telja þá 
40 milíónir, sumir 30, og sumir að eins 10 milíónir; eru 
þeir Mongóla-kyns, og mæla á sjerstaka tungu; þeir eru mjög 
svipaðir Sínverjum, og má segja hið sama um menntun þeirra 
og skaplyndi, og sagt hefur verið um Sínverja; þeir búa til 
allt hið sama og Sínverjar. Verzlun er þar mjög lítil; því 
að engir útlendir menn mega þar koma, nema Sínverjar og 
Hollendingar, og þeir þó að eins á eina höfn. 

Stærsta eyjan er Nipon; og á henni er höfuð- 
borg landsins, er heitir Jeddo (framb. Dsjeddo); 
eru þæjarbúar sagðir 1'/4 milíón. 





223 


STÐTRÁLBAN Africa). 


I, Norðan að henni liggur Miðjarðarhaf, að 
austan austurálfan (og eru þær áfastar að eins við 
eiði eitt), hafið rauða og Indlandshaf; að sunnan 
og vestan er Atlants- haf. Hún er hjer um bil 
530,000 ferhyrningsmílur að stærð. 

Il, Úr Miðjarðarhafi skerast fáir flóar eða firðir inn í 
landið; stærstir eru flóarnir við CABES og við SYDRA. 
Úr ATLANTS-hafi gengur GUINEA- flói vestan í landið. 

I, Yfirlit. Suðurálfan er mjög tilbreyt- 
ingarlaus að lögun sinni og landslagi; firðir og nes 
eru þar því nær engin. þessir eru aðalhlutar 
hennar: 1, Hið mikla suðurhálendi; það 
nær suður á landsenda og hjer um bil 10 mælistig 
norður fyrir jafndægrahring, og nokkru lengra norður 
að austanverðu, þar sem fjalllandið Habesch er; 
en það er landnorðurhornið á hálendinu. Upp- 
landið er oss með öllu óþekkt; en svo lítur út, sem 
það sje sljetta ein, hjer um bil 6000 feta há, lukt 
fjöllum á alla vegu; en að utan eru einlægir hjall- 
ar, hver fyrir neðan annan, niður eptir öllum fjöll- 
unum; en undir niðri er sljettlendi fram með 
öllum ströndunum; er það örmjótt, sumstaðar vot- 


224 


lent og frjótt, en sumstaðar þurrlent og sendið; 
en alstaðar er þar hiti mikill. Suðurbrún hálendis 
þessa þekkja menn, en að eins einstaka kafla af 
austurbrúninni og vesturbrúninni. B, Í útnorður 
frá hálendi þessu er hið vestlæga hálendi 
suðurálfunnar; en þar á milli liggur þó láglendi 
eitt, og fellur um það áin Nöger (Svartá). Um 
hálendi þetta liggur því nær á alla vegu undir- 
lendi fram með ströndunum, og er þar bæði lág- 
lent og lopt óheilnæmt, enda fjarska-heitt.  C, 
Fyrir norðan hálendi þetta tekur við Sudan, eða 
Nigritia; er það ölduhryggjað og frjótt láglendi, 
en þó eigi mjög láglént. D, Þar fyrir norðan er 
eyðimörkin Sahara; er hún bæði stór og sljett, 
og mjög láglend; eru það að kalla eintómir sandar, 
er ná vestur að Atlanís- hafi og austur að Níllönd- 
um, og austan til norður að Miðjarðarhafi. E, 
Biledulgerid (framb. Biledúlsjerid); er það sljett 
og grasi vaxin heiði, á millum Sahara- eyðimerkur 
og F, Berberi, eða öðru nafni Atlas- hálendis; 
gengur það vestan frá Atlants-hafi, og framt að 
29 mælistig austur frá aðalhádegisbaug; þar fyrir 
austan gengur eyðimörkin Sahara norður að Mið- 
jarðarhafi; en er lengra dregur austur eptir, kemur 
Barca-hálendi; er það sljett og frjótt. G, Níl- 
löndin; er syðsti hluti þeirra Haðbesch, hátt fjall- 
land (sjá Á. hjer á undan), en hinir tveir hlutarnir 
eru Nuðia og Egyptaland. Eptir Níllöndunum 
liggur Níldalurinn, og er þar land afbragðs-frjótt, en 


225 


tveim megin fram með honum liggja eyði- fjalllendi og 
gróðurlaus firrnindi. Nyrzti hlutinn er sljettar flæði- 
eyjar á millum kvísla Nílfljótsins. 

Í suðurálfu eru fáar stórár eða stöðuvötn. 

IV, Mestur hluti suðurálfunnar liggur í brunabeltinu, og 
skiptist árið þar að veðurlagi til í tvo hluta, nema allra- 


norðast. Fyrir norðan jafndægrahring eru rigningarnar Í 
sumarmánuðum vorum, en fyrir sunnan hann, þegar vetur er 


s 


hjá oss. Á einu svæði í norðurhluta suðurálfunnar (frá 15. 
til 30. mælistigs norðurbreiddar) kemur því nær aldrei regn 
úr lopti; á norðurströndunum rignir helzt á vetrum. Í suður- 
álfu heims er öllu meiri hiti en í austurálfu og Vesturheimi, 
jafnlangt frá jafndægrahring. þar er veðurlag mjög þurrviðra- 
samt; á daginn er þar steikjandi hiti, en fremur kalt að til- 
tölu um nætur. 

V, Í suðurálfu er mikið gull, einkum gull- 
sandur; salt er þar og mikið á sumum stöðum, 
en á sumum stöðum alls ekkert. Nyrzt og syðst, 
og þar sem hálent er, vex hið sama og í sunnan-. 
verðri norðurálfu; en annarstaðar vex þar hið sama, 
og almennast vex í brunabeltinu, en þó eru þar hvergi 
nærri aðrar eins nægtir af því, eins og í austur- 
álfu, sökum þess að landið er lítt ræktað. Í bruna- 
beltinu eru tegundir grasa og jurta að tiltölu fáar 
í suðurálfu, og er það sökum þess, að jarðvegur 
er þar þurrlendur, en hitinn afar-mikill. Skógar og 
beitilönd eru þar mjög óvíða. Hinar. helztu korn- 
tegundir norðan til eru hveiti, því næst hrís- 
Srjón, mais, og ýmsar aðrar sjerstaklegar korn- 


tegundir; þar að auki ýmsar plöntur, er menn 
15 


226 


hafa fæðslu af, t. a. m. bráuðaldinatrjen, o. 
s. frv. Tamin dýr, þau sem eru í norðurálfu 
heims, eru og alstaðar í suðurálfunni, einkum naut- 
peningur, og í henni norðanverðri eru ágætir hest- 
ar; um miðbik hennar eru og úlfaldar, en þeir eru 
að fluttir. Í hinum votlendu marklöndum eru stór 
villidýr, t. a. m. nykrar, nashyrningar, 
fílar, og krókodílar í ánum. Í eyðimörkinni 
eru ýms frá og íturvaxin dýr, t. a. m. antilópur, 
gazellu-hirtir og géraffar. Eigi eru þar tígris- 
dýr, en ljepartar eru þar og pardusdýr. 

VI, Suðurálfubúa telja menn 100 milíónir, en sumir 
275 milíónir. þeir, sem búa norðan til, eru af Kákasus- 
kynþætti, en þeir, sem búa fyrir sunnan eyðimörkina sarara, 
eru blámenn; eru þeir svartir á hörundslit, og allra-syóst 
mógulir. Flestir eru þeir heiðnir enn; en nær því allir 
norðurbúar, og margir þeir, er byggja miðbik álfunnar, eru 
Múhameðs-trúar; sumir þjóðflokkar eru að nafninu til 
kristnir, en mjög er trúin hjá þeim ófullkomin. Blámenn 
eru að mestu ósiðaðir með öllu. 

VII, Meginhlutar álfunnar eru þegar taldir. 





NÍLLÖNDIN 
(þ. e. A, Mabesch, B., Nubia, og 
C, Egyptaland). 
A, Habesch eða Habessinia er land- 
norðurhornið á hinu mikla suðurhálendi. Eigi verð- 





221 


ur á kveðið, hver sjeu landamæri þess að sunnan 
og vestan. Það er mjög hátt fjallland, og eru 
fjöll þar sum 13,000 feta há; en á millum þeirra 
liggja djúpir og þröngir dalir, en sumstaðar eru og 
grösugar og korni vaxnar sljettur, og er lopts- 
lag þar blítt óg þægilegt. Að austan, með fram 
hafinu rauða, er undirlendi mjótt, bæði sendið og 
þurrlent, og er þar hiti afar-mikill; en þá eru margir 
dalir upp undir fjöllin, og þarer hin markverða salt- 
sljetta; er þar niðri undir því nær eintómt stein- 
salt, og sumstaðar nær það upp úr öllum jarðveg, 
og er þar landið á að sjá, sem jökull væri, er aur 
hefði á drifið. Norðan undir fjalllendinu eru mýr- 
lendar merkur, 8 og 10 mílur á breidd, mjög á- 
þekkar þeim, sem eru sunnan undir Hímalaya- 
fjöllum (sjá bls. 212). Þegar rigningar ganga, flóa 
árnar yfir allt, og dalirnir verða að vötnum. Í 
dölunum er ákaflega heitt, en því svalara verður, 
semlengra dregur upp eptir fjöllunum. Land er þar 
mjög frjótt, og vex þar allt það, er vex annarstaðar 
í suðurálfunni, og áður er um getið. 


Í Habeseh sprettur upp eystri kvísl Nílfljóts- 
ins, og nefnist Bahr el Agrek (áin bláa); fellur 
hún þar í vatn eitt og úr því aptur; rennur hún 
því nær í hring, og beygir síðan norður á við aptur 
og inn í Núbíu. 

Landsbúar nefnast HARESSINAR; eru þeir menn svartir 
á hörundslit, en þó af Kákasus-kynþætti. Kristnir eru þeir 


að kalla, en mjög er trúin blönduð heiðinglegri hjátrú og 
15" 


228 
hindurvitnum. þar byggja og GALLAAR, og aðrir blámenn 
ýmiss kyns, og mjög ósiðaðir. 

B, Núbía er láglendari en Habesch, en há- 
lendari en Egyptaland; er þar hálendast syðst, og 
hallar öllu norður af. Níl rennur um landið, og 
fellur vesturkvíslin, Bahr el Abiad, þar saman við 
austurkvíslina; kemur hún úr útsuðri, en uppsprett- 
ur hennar er mönnum ókunnugt um. Níldalurinn 
er þar breiðastur tvær mílur; það er frjótt land, 
og vex þar einkar-mikið af korni og viðarull; en 
tveim megin fram eru firrnindi ein, full af gróður- 
lausum klettum. 

Loptslag er þar því nær alstaðar mjög heitt. Íbúar eru 
NÚRÍAR; eru þeir svartir á hörundslit, en þó eigi alls kostar 
blámenn; þar eru og Arabar og ýmsir aðrir. þeir eru allir 
Múhameðs-trúar, en lítt siðaðir. Land þetta lýtur allt 
undir jarlinn á Egyptalandi. 

C, Egyptaland er að sunnanverðu sama 
eðlis og Núbía; eptir miðju landinu gengur Níl- 
dalurinn; er hann enn mjög frjór, og verður þá 4 
mílur á breidd, þar sem hann er breiðastur; en 
beggja megin fram með honum eru eyðifjöll og 
firrnindi. Hjer um bil 20 mílur frá sjó beygjast 
fjallgarðar þessir, hinn vestari í útnorður, og hinn 
eystri í landnorður, og hverfa síðan með öllu; kvísl- 
ast þá áin í sundur, og verða þá í henni margar 
eyjar, með því líka að mörg eru síki grafin úr 
einni kvísl í aðra. Eyjar þessar eru mjög lág- 
lendar, vatnsmiklar og frjóvsamar!. Í mestum hluta 





1) Norðurströndin er flatlend, og liggja sandrif og bleytu- 


229 


Egyptalands kemur því nær aldrei regn úr lopti; 
en í þess stað flóir Nílfljótið yfir landið á hverju 
ári, frá því í júlímánuði og þangað til í október- 
mánuði, og er eptirtekjan undir því komin, hversu 
mikið áin vex; vaxi áin svo, að hún verði meir 
en 24 fetum dýpri, eða minna en 16 fetum, en 
hún er að öllum jafnaði, þá verður eptirtekjan lítil. 
Egyptaland er 9000 ferhyrningsmílur á stærð. 

Veðráttufar er þar mjög stöðugt og tilbreytnislaust, en 
fjarska-heitt á sumrum. 

Hið helzta, er náttúran leiðir fram þar í landi, 
er korn og viðarull. Marmari er þar í fjöll- 
unum og ýmsar aðrar steinategundir, er gagn má 


að verða. 

Íbúar eru 27, milíón; eru það Koptar (niðjar hinna 
fornu Egypta), Arabar, Tyrkir, og fleiri þjóðir. Koptar 
eru kristnir, hinir eu Múhameðs-trúar. Landið er 
skattland Tyrkja, en jarlinn (pascna) er mjög sjálfráður. 

Merkastir bæir eru: 

Kairo, við ána Níl; það er höfuðborg lands- 
ins, og hefur jarlinn aðsetu þar. Strætin eru mjög 
mjó, eins og í flestum bæjum í suðurálfu; þar er 
verglun mikil. Íbúar eru 300,000. ; 

Alexandria, á tanga einum, er gengur út 
í Miðjarðarhaf; er það gamall bær og nafnfrægur, 
og var hann í fornöld miklu stærri, en hann er nú. 
Íbúar eru 40,000. 


Sunnanvert á Egyptalandi eru enn þá ýmsar markverðar 





Brynningar langt í haf út; en fyrir ofan eru lón, og ganga 
mjó eiði á milli og sjávar. 


Li 


230 


fornleifar, t. a. m. stöplar (PYRAMIDER), rústir af hofum, óg 
grafreitir niðri Í jörðunni. 


BERBERI og BILLDULR- 
1 
RD. 

Þannig nefnum vjer alla norðurströnd suður- 
álfunnar, vestur frá Egyptalandi og vestur að At- 
lants-hafi?, og er það land alls 38,000 ferhyrn- 
ingsmílur. Vestan til eru Atlas-fjöll; eru þau 
fjöll hæst 13,000 fet; liggur fjallgarður sá fyrst í 
útsuður og landnorður, og síðan í vestur og austur, 
með fram Miðjarðarhafi. Víða eru í fjöllum þess- 
um standberg, mjó og djúp gljúfur og gjár; en 
neðan til í þeim eru þó fagrir og frjóvir dalir og 
sljettur. Sunnan fram með fjöllum þessum er Bil e- 
dulgerid; er það mjó heiði, þurrlend og skóg- 





1) Vestur frá Egyptalandi, með fram Miðjarðarhafi, var 
Libíaland, þar sem nú er Barca - hálendi, en þar fyrir 
vestan, vestur að aTHaArTs- hafi, munu fornmenn hafa kallað 
Serkland (svo kölluðu þeir og Persaland í austurálfu heims); 
þá kölluðu þeir Bláland einn hlutann, helzt þau lönd, sem 
nú nefnast TRIPOLIS, TUNIS Og ALGFER, Og stundum nefndu 
þeir svo vestasta hlutann af norðurströndinni. Númidía- 
land nefndu þeir arGrER, sem nú er svo kallað. 

?) Stundum nefnist þannig að eins vesturhluti norður- 
strandarinnar, eða an as- hálendi. 


231 


laus, en grösug mjög; eru þar miklar gnægtir af 
pálmaviðarhnotum og úlföldum, og er því landið 
mjög mikils-vert fyrir lestamenn, er ætla suður 
yfir Sahara - eyðimörk. Ár renna þar nokkrar um, 
er koma norðan úr Atlas- fjöllum; falla þær sumar 
í saltkennd fen, en sumar hverfa niður í sandinn 
í eyðimörkinni. Fyrir austan Atlas-fjöllin 
er allt ein eyðimörk norður að sjó, og liggja þar 
um allt lágir klettar; en er lengra dregur austur, 
kemur Barca - hálendi, og er það land frjótt. 
þar sem láglent er, þar er hiti mikill og þurrviðrasamt; 


á ströndunum fram með Miðjarðarhafi er litlu heitara en á 
sunnanverðri Ítalíu. Efst uppi á aTLAs-fjöllum tekur aldrei 
snjó npp. 

Í löndum þessum leiðir náttúran allt hið sama 
fram og í suðurlöndum norðurálfunnar; eru þar 
ágætir hestar, og á láglendinu eru úlfaldar al- 
gengir. 

Íbúa telja sumir 20 milíónir; eru það nERRAr, Arabar, 
MAURAR (þeir eru komnir af Aröbum, og hafa fasta bústaði), 
og Tyrkir, og eru allir Múhameðstrúar; þar að auki eru þar 
nokkrir Gyðingar og krístnir menn.  Aðalbjargræðisvegir 
landsbúa eru akuryrkja og kvikfjárrækt, en landskostir eru 
illa notaðir. 

Þessi eru ríki þar: A, Tripolis; B, Tunis; 
C, Algier (framb. Al-dsjór); D, Marokko. Öll 
þessi ríki liggja fram með Miðjarðarhafi. Uppi í 
landinu eru þar að auki ýmsir þjóðflokkar, sem 
hafa innlenda höfðingja, en eru kallaðir að vera 


Þegnar stjórnanda einhvers þessara landa. 


232 


A, Tripolis er austast. 

Landstjóri nefnist pascra eða nEy; er hann kosinn af 
hinu tyrkneska herliði, en Tyrkjasoldán leggur samþykkt sína 
á kosninguna, og er landstjóri að minnsta kosti kallaður 
honum háður. Höfuðborg er þar samnefnd. 

B, Tunis (Túnis), vestur frá Tripolis. Höf- 
borg landsins heitir og Tunis, og eru bæjarbúar 
130,000. 

Stjórnarskipun er þar hin sama og Í TRIPOLIS. 

C, Algier, vestur frá Tunís. Höfuðborg- 
in heitir og Algier, og eru bæjarbúar 30,000. 


„ 


Stjórnarlögun var þar fyrrum hin sama og í TRIPOLIS 
og TUNIS, en nú eiga Frakkar það land, og eiga þeir í sí- 
felldum ófriði við þjóðflokka þá, er uppi í landinu búa. 

D, Marokko, vestur frá Algier; er það 
keisaradæmi. 

Þar eru merkastir bæir: 

Fes, þar er verzlun eigi alllítil, og ýmsir 
verkstaðir, og þar er háskóli. Íbúar eru 90,000. 

Marokko; það er höfuðborg landsins, og segja 
menn, að sá bær hafi verið miklu fjölmennari fyrr- 
um, en hann er nú. Íbúar eru 50,000. 





EYÐIMÖRKIN SAMARA. 


Norðan að Sahara liggur Biledulgerid og 
Berberi, að austan Níllöndin, að sunnan Sudan, og 


233 


að vestan Atlants-haf; landaskipti eru þar sum- 
staðar ótiltekin, og því verður eigi nákvæmlega 
kveðið á, hversu stór eyðimörkin er, en hún er 
talin hjer um bil 100,000 ferhyrningsmílur. Svo 
má að orði kveða, að þetta hið mikla land sje 
auðn ein gróðurlaus, og öll þakin sandi, og heil- 
um dögum saman sjá ferðamenn eigi stingandi strá 
nje nokkurs kyns dýr, og heyra eigi til nokkurrar 
lifandi skepnu. Eyðimörkin greinist í tvo hluti, og 
er greining þeirra hluta nálægt 30. mælistigi aust- 
lægrar lengdar. Í eystri hlutanum, eða Libíu- 
eyðimörk, eru víðast klappir undir niðri, og aust- 
ast ná þær upp úr öllum jarðveg, svo að allt verð- 
ur ein hella; en er vestur eptir dregur, liggur smá- 
möl ofan á og tinnusteinar; eigi er það sandlag 
mjög þykkt. Í vestari hlutanum er sandurinn 
smærri og dýpri; það er foksandur, er þangað hef- 
ur borizt fyrir hinum iðulegu austanstormum; þyrl- 
ar vindurinn honum upp í háa lopt, eða hrúgar 
honum saman í öldur, þeytir þeim síðan í sundur 
aptur, þegar minnst vonum varir. Á einstaka stað 
eru. graseyjar (Oaser), brunnar og uppsprettulindir. 
Á graseyjum þessum vaxa reyndar fáar plöntur, 
og helzt er það gras og ýmsar pálmaviðartegundir; 
en allt fyrir það eru þær þó fagrar og inndælar, 
í samanburði við hina ófræju og glóandi sanda, og 
væru þær eigi, gæti enginn maður yfir eyðimörk 
in komizt. Þeir, sem í eyðimörkinni búa, byggja 
allir graseyjar þessar, og í grennd við þær eru og 


234 


2 


hin fáu dýr sem í eyðimörkinni eru, og eru það 
einkum strútar og antilópur. Fleiri eru graseyjar 
í eystri hlutanum en hinum vestari; í eystri hlut- 
anum eru og einstaka lágir klettar og öldur, en 
vestari hlutinn er rennsljettur. Loptslag er þar 
bæði heitt og þurrviðrasámt. 

Þeir, sem í eyðimörkinni búa, eru Arabar, 
ýmsir Berbar og Maurar; Maurar búa á vestur- 
ströndinni, og eru þeir menn siðlausir og grimmir; 
lifa þeir við kvikfjárrækt, rán og verzlun, einkum 
þrælaverzlun. 





SUDAN eða NIGRTA. 


Það er mikið land, en vjer þekkjum að eins 
lítinn hluta þess; er það sumt rennisljett, en sumt 
öldótt, en alstaðar er það frjótt, og nóg er þar 
vatn. Þar vex korn, t. a. m. hrísgrjón og hveiti, 
og miklir eru þar skógar. Þar eru tamin dýr hin 
sömu og í norðurálfu, og þar eru úlfaldar. Þaðan 
flyzt ;gullsandur, viðarkvoða, fílabein, 
strútsfjaðrir og þrælar; en þangað er flutt- 
ur aptur verkstaðavarningur úr norðurálfu, 
salt, og ýmislegt annað. Þar er veðurlag fjarska- 
heitt og óheilnæmt útlendingum, einkum þegar rign- 
ingar ganga. Á vestanverðu Sudan er áin Ni ger 


235 


(áin svarta); hún er líka kölluð Joliða (framb. 
Dsjoliba), og Qvorra, þegar niður eptir dregur. 


2 


Hún sprettur upp í vesturhálendi suðurálfunnar; 


3 


stefnir hún þá fyrst í landnorður, beygist síðan í 
landsuður, og að síðustu fellur hún í hátt suður, 
á millum hinna tveggja stóru hálenda, greinist 
síðan í margar kvíslir, og fellur út í Guinea - fl6- 
ann. Á austanverðu Sudan er stöðuvatn eitt mikið, 
er Tsad heitir. 

Landsbúar eru sumir blámenn, sumir Arabar, og enn 
sumir kynblendingar hvorratveggja; eru þeir sumir heið- 
ingjar, og sumir Múhameðs-trúar. Hin helztu ríki eru 
BORNU við vatnið TsAD, FELLATA-rÍki Og TIMRUKTU. 





VESTURHÁLENDI SUÐUR: 
ÁLEONNAR 


(þ. e. Senegambia og Norður. 
Guinea). 


Að fjalllandi þessu liggur eyðimörkin Sahara, 
Sudan, Niger- dalurinn og Atlanis- haf. Upp- 
landið er oss að litlu kunnugt. Fram með 
ströndinni sjálfri liggur láglendi, en þar fyrir 
ofan taka við fagrar fjallasveitir, skógi vaxnar neðst, 
og er þar svalt. Senegambía er norðast og vest- 
ast; er það fylki hálendast sunnan, og þar spretta 


236 


upp árnar Senegal og Gambía, er landið dregur 
nafn af. Á millum ósa þessara tveggja fljóta 
verður „ undirlendi það, er um var getið, allbreitt, 
og er jarðvegur votlendur og frjór. Þar er höfði 
sá, sem Grænhöfði er nefndur. Suður frá 
Senegambíu og svo austur með Guinea- flóa liggur 
Norður-Guinea. Þar eiga norðurálfumenn ýms- 
ar nýlendur. Loptslag er fjarska- heitt í löndum 
þessum og óheilnæmt útlendingum, einkum á strönd- 
unum; þar er það þeim banvænt. þar eru nægtir 
alls þess, er náttúran leiðir fram annarstaðar í 
brunabeltinu. Þar er og gullsandur og fílabein. 
Plöntur allar verða þar mjög stórar, nema þar sem 
jarðvegur er mjög sendinn; þar vex ekkert. 

Landið byggja siðlausir blámenn; eru þeir 
sumir heiðingjar, en sumir Múhameðs-trúar. 
Norðurálfumenn sækja þangað gullsand, fíla- 
bein og þræla (þótt þrælaverzlun sje reyndar 
fyrirboðin). Englendingar, Frakkar, og Hol- 
lendingar eiga þar eignir nokkrar. 





KONED eða SUÐUR:GUNIBA. 


Þannig nefnum vjer vesturströnd suðurálfu frá 
5. mælistigi norðlægrar breiddar til 16. mælistigs 
suðlægrar Þbreiddar. Með fram ströndinni gengur 


237 


sljett undirlendi, en þá taka við skógi vaxnir 
hjallar, upp að hálendinu sjálfu; en á hjöllum 
þessum eru ýms há fjöll. Loptslag og afrak lands- 
ins er hið sama þar og í Norður - Guinea. 

Um Suður-cvirNKa rennur áin ZAIRE (framb. SZA-IRE), 
er öðru nafni nefnist koNnGo. Landsbúar eru blámenn; eru 
súmir þeirra heiðingjar, en sumir hafa snúizt til kristni, 
en þó mun trúin mjög ófullkomin. Portúgalsmenn eiga 
þar ýmsar eignir, og ráða flestum blámannaríkjum. 

Suður frá KONGo, og suður að landamærum KAPLANDS, 
er ströndin auð, og að mestu mönnum ókunnug; er það 
vatnslaus eyðimörk, og byggja þar fáeinir blámenn og HoT- 
TENTOTTAR. 





KAPLAND. 


Það er hallandinn suður af hálendinu mikla 
í suðurhluta álfunnar. Er þar undirlendi nokkurt 
fram með sjó, en þar fyrir ofan eru hjallar tveir, 
hvor upp af öðrum. Undirlendið er á nokkrum 
stöðum sljett, og frjótt, þar sem vatn er nóg, ann- 
ars er þar jörð sendin; en sumstaðar ganga fjöllin 
að sjó fram, og þá verða höfðar, en af þeim er 
Góðrarvonarhöfði nafnkenndastur. Fyrir ofan 
undirlendið tekur við skógi vaxinn fjallgarður, og 
því næst efri hjallinn; er það skóglaus sljetta, og 
€r yfir 3000 feta há frá sjó að telja, og heitir 


238 


Karroo (framb. Karrú). Á þeim tímum ársins, 
þegar þurrviðrin ganga, verður jarðvegurinn harður 
eins og steinn, og er landið þá mjög eyðilegt og 
dapurlegt á að sjá; því að öll grös skrælna þá 
upp; en þegar rigningarnar eru, verður landið 
Karroo um tíma allt í grasi einu og mjög unaðs- 
legt á að sjá, og er þá haft til hagbeitar fyrir 
fjenað; en þessi fegurð er næsta skammvinn. Enn 
þá búa þar að eins nýlendumenn á strjálingi; þorp 
eða bæir eru þar engir. Fyrir ofan Karroo liggja 
stór fjöll, og þegar komið er upp á þau, kemur 
þriðji hjallinn, og það er hálendið, og er það 
að öllu samtöldu mjög áþekkt Karroo. Hið helzta, 
er náttúran leiðir fram í því landi, er naut, sauð- 
fjenaður, vín, korn og suðræn aldini. 

Loptslag er þar hið sama sem í brunabeltinu, enda þótt 
landið liggi fyrir sunnan það. 

Landsbúar eru samtals hjer um bil 150,000; eru það 
HOTTENTOTTAR, gulmórauðir á hörundslit, og svipaðir blá- 
mönnum, norðurálfumenn, einkum Englendingar og Hol- 
lendingar, og þrælar, mest blámenn. Norðurálfumenn þeir, 


sem landið byggja, eru allir mótmælendur. Landið eiga 
Englendingar. 


Merkastur bær er þar: 
Cap (Höfði, Höfðabær); er sá bær mikil- 
vægur sjófarendum, er sigla á milli norðurálfu og 
suðurhluta austurálfu. Íbúar eru 30,000. 





239 


AUSTURSTRÖNDIR. 


Um þessa ströndina vita menn lítið sem ekk- 
ert, nema einungis um syðsta hluta hennar. Eins 
er þar og á vesturströndinni, að með fram sjónum 
gengur sljett undirlendi, en þar fyrir ofan liggja 
skógi vaxin fjöll, og eru þeirra merkust Lupata- 
fjöll; en þá tekur við hálendið mikla, og vitum 
vjer enn minna um það þeim megin, en að vestan- 
verðu. Áfrak landsins er hið sama og á vestur- 
ströndinni; þaðan flyzt gullsandur, fílabein 
og þrælar. 

Íbúar eru sumir blámenn, og sumir kynblendingar norður- 
álfumanna og blámanna (muL att AR); sumir eru þeir heiðnir, 
og sumir kristnir. Norðan til búa Arabar, og era Múha- 
meðs-trúar. Portúgalsmenn eiga þar nokkrar eignir, og 
ráða yfir mestallri austurströndinni, að minnsta kosti að nafn- 
inu til. Sá hluti austurstrandarinnar, sem mönnum er kunn- 
ugast um, er mozampiguE-ströndin, sem svo er kölluð, 
gagnvart eyjunni MADAGASCAR. 





UPPLANDIÐ Í SUÐURALDTA 
SUÐURALFÚNNAR. 


Um þetta hið mikla land vitum vjer því nær 
ekkert, nema um allra-syðsta hlutann. Að líkind- 


240 


um er það afar-stórt og sljett hálendi, og naumast 


2 


gróðurlaust. Sunnan til er á ein mikil, er heitir 
Gariep, eða öðru nafni Orange (framb. Orandsje), 
og fellur hún vestur í þann hluta Atlants- hafs, er 
kallað er Æthíopíu- haf. Alstaðar þar, sem nokk- 
urt vatn er, eru beitilönd góð. 

AÐ því, sem oss er kunnugt, eru landsbúar norðan til 
blámenn, ósiðaðir að öllu, og lifa þeir við kvikfjárrækt og 
veiðar; þegar lengra dregur suður eptir, þá eru KAFFAR, 
og eru þeir svipaðir blámönnum; þeir eru menn hávaxnir og 
kraptalegir; þeir lifa næstum eingöngu við kvikfjárrækt, og eiga 
í iðulegum óeirðum við norðurálfumenn þá, er byggja kar- 
LAND. Sunnan og útsunnan á landinu búa HOTTENTOTT- 
AR, Og lifa þeir og við kvikfjárrækt. 





BJARNAR. 
A, Fyrir austan suðurálfu. 


1, Madagascar er yfir 10,000 ferhyrnings- 
mílur á stærð; greinir hana og meginland sund eitt, 
sem kennt er við Moxambique- ströndina, og nefnt 
Moxambique- sund. Sú ey er fjöllótt, og er að 
öllu samtöldu mjög áþekk meginlandi suðurálfu, 
enda vex þar og hið helzta, er vex í suðurálfunni 
sjálfri. 

Íbúar virðast að vera kynblendingar af blámönnum og 
öðrum þjóðum, og eru þeir 4, milíón að tölu. þeir eru 


241 
menn heiðnir, og þó eigi með öllu ómenntaðir. Eyjan srein- 
ist í ýms ríki, og ráða þar konungar. 

2, Maskara-eyjar, austur frá Madagascar ; 
vex þar mikið af kaffi, sykri og viðarull. 
Tvær eru þeirra stærstar, og eiga Englendingar 
aðra, en Frakkar hina. 


B, Fyrir vestan suðurálfu. 


1, St. Helena; það er klettur einn sjer, er 
skotið hefur upp sökum jarðelda; er „eyjan ; mjög 
mikilvæg fyrir Indlandsför, er þau geta lent þar á 
leiðinni. 

Verzlunarfjelagið enska á Indlandi á eyjuna, og er hún 
orðin merkileg sökum þess, að þar sat NAPOLEON Frakka- 
keisari frá því 1815, og þangað til hann dó 1891. 

2, Capoverdes-eyjar, eða Grænhöfða- 
eyjar; þær eiga Portúgalsmenn. 

3, Canari-eyjar, nyrðri og syðri. Hin- 
ar nyrðri eiga Portúgalsmenn, og er Madeira þeirra 
merkust; en hinar syðri eiga Spánverjar, og er 
Þeirra merkust Ferro (sjá bls. 5, neðanmáls). Á 
eyjunum er aflað mikils víns, og annars þess, er 
menn afla sunnan til í norðurálfu. 

4, Asor-eyjar, í miðju Atlants- hafi, og 
eiga Portúgalsmenn þær eyjar. 





16 


242 


TESTURMEINUR 
(AERIKA). 


1, Um Vesturheim, eða hið vestlæga meginland, 
lykur íshafið nyrðra, Atlants- haf og hafið kyrra. 
Vesturheimur skiptist í þrjá hluti: 1, norðurhlut- 
ann og 2, suðurhlutann, og tengir þá saman 
eiði eitt, er nefnt er Panama-eiði; en þriðji 
hlutinn er fjöldi eyja fyrir austan Vesturheim, er 
nefnast Vestur-Indien (Vestureyjar). Vestur- 
heimur er alls hjer um bil 680,000 ferhyrnings- 
mílur að stærð. 

I, Hinir merkustu hlutar A, íshafsins nyrðra 
eru Grænlandshaf, fyrir austan Grænland, og 
Baffin- flói, fyrir vestan það; syðsti hluti Baffin- 
flóa kallast Dawis-sund. B, Úr Atlants- hafi 
skerast austan í landið Hudson-flói, St. Lorenz- 
flói, og Meæico-flói og Caraiba-haf. Úr At- 
lants- hafi og yfir í hafið kyrra gengur Magelhaen- 
sund (framb. Magelljan-), í gegn um suðurtanga 
Vesturheims. C, Úr hafinu kyrra skerst California- 
flói vestan í landið, og liggur norður eptir; en 
nyrzti hluti hafsins kyrra nefnist Kamtschatka- haf. 


243 


IM, Yfirlit. Bæði nyrðri og syóri hluti 
Vesturheims einkenna sig að því, að suður eptir 
þeim að vestanverðu liggur ógurlega langur 
fjallgarður; en þó er miklu meiri hluti Vestur- 
heims láglendur. 

A, Þessi mikli fjallgarður, sem þegar var nefnd- 
ur, kallast Andes-fjöll /Cordilleras (framb. Cor- 
diljeras) de los Andes), og hefjast á suðurodda 
Vesturheims, liggja um endilangan suðurhlutann, en 
á Panama- eiði verður hlið á; en er kemur norður 
í nyrðri hluta Vesturheims, hefjast þau að nýju, 
og ná allt norður að íshafi; þau eru 900 mílur á 
lengd, og þar sem þau eru mjóst, eru þau fjórar 
mílur á breidd, en breiðust eru þau 20 mílur, og 
er mjótt undirlendi á millum þeirra og sjávar. Í 
suðurhlutanum kvíslast þau víða í sundur, og liggja 
þá fjallgarðarnir jafnsíðis hverjir öðrum, en á milli 
eru hálendar sljettur, bæði fagrar og frjóvar, þetta 
frá 6000 og allt að 10,000 feta háar, og er eigi 
fjarska-heitt á þeim. Sunnanvert í nyrðri hlutan- 
um eru efstu eggjar Andes- fjalla æði-breiðar, og 
sljettar, og er það kölluð Meæico-sljetta!. Þar 
fyrir norðan greinast þau í þrennt; gengur þá einn 
fjallgarðurinn norður og austur, og eigi alllangt, 





*) Á sljetta þessari eru einstaka fjöll, en víðast er þé 
brekkan svo jöfn, að hæglega má þar aka um mörg hundruð 
mílur. En í suðurhluta Vesturheims eru í Andes- fjöllum 
afardjúpir dalir og þverhníptir hamrar, svo að eins ér fært á 


fæti eða á hesti yfir fjöllin. 
16" 


244 


áður en hann hverfur með öllu; sá fjallgarðurinn, 
semí miðið er, nefnist Steinafjöll, og nær hart- 
nær norður að íshafi; en vestasti fjallgarðurinn 
hefst á suðurskaga Californíu , og liggur norður 
með fram sjó, og all-langt norður eptir; eru þau 
fjöll 17,800 feta há, þar sem þau eru hæst. Í 
suðurhluta Vesturheims eru Andes- fjöll yfir 23.000 
fet á hæð, þar sem þau eru hæst; eru þar í þeim 
miklir jarðeldar, og jarðskjálftar þar því tíðir. 

B., Sjerstök fjalllendi eru: a, í suðurhlutanum: 
1, Venezuela- fjöll, fram með norðurströndinni; 
eru þau hjer um bil 8000 feta há; 2, Parima- 
fjöll, eða Guyana- hálendi, suður og austur frá 
Venexwela- fjöllum; þau fjöll. eru. og hjer um bil 
8000 feta há; 3, Brasilíu- hálendi; það er 6000 
feta hæst; 4, Santa Martha-snjófjöll: þau eru 
eigi nema þrjár mílur á lengd, en 18,000 feta há. 
b, Í norðurhluta Vesturheims eru Alleghany- fjöll- 
in (framb. Allegenni-); þau fjöll liggja um austan- 
verð bandaríkin, í útsuður og landnorður; eru það 
margir fjallgarðar, og liggja allir hver fram með 
öðrum. Þau eru 6000 feta há. 

C, Láglendið í Vesturheimi er eigi heiðar, 
eða vatnslausar eyðimerkur, eins og í austurálfu 
og suðurálfu, heldur votlendar sljettur, ýmist ákaf- 
lega grösugar, eða vaxnar stórum skógum. Ínorður- 
hlutanum er allt eitt láglendi frá Meæico- flóa 
að sunnan og norður að íshafi, og frá vesturfjöll- 
unum og austur að Alleghany- fjöllum. Nálægt 


245 


49. mælistigi norðlægrar breiddar liggja fjalladrög 
Í austur og vestur, en fyrir austan taka við stöðu- 
vötn nokkur. Fjalladrög þessi greina láglendið í 
tvo hluta. Nyróðri hlutinn er með öllu sljettur, 
og er þar fullt af ám og stöðuvötnum; þar eru 
klappir undir öllu saman, og þunnt jarólag ofan á. 
Sunnan til eru skógar allmiklir; en allt annað er 
eintóm votlend og gróðurlaus eyðimörk. Suður- 
hlutinn eru hinar votlendu sljettur tveim megin 
við fljótið Missisippi. Fyrir austan fljótið eru þær 
víðast skógi vaxnar, en ella vaxnar hágresi. Í 
suðurhluta Vesturheims skiptist láglendið í þrjá 
hluti: a, sljetturnar fram með Orinoco- 
fljóti; eru þær að mestu skóglausar, en mjög 
grösugar; >, sljetturnar með fram Amazon- 
fljótinu; þar eru skógar svo. miklir, að eigi 
verður um komizt; c, sljetturnar við fljótið 
la Plata; eru þær að mestu skóglaus, en grasi 
vaxin beitilönd. Öll þessi sljettlendi eru því nær 
mishæðalaus, og hallar þeim því nær ekkert. 
Austan fram með „Andes- fjöllum ná þau saman. 


Vesturheimur einkennir sig að því, hversu 
vatnsmegin er þar mikið. þar eru ár stærstar í 
heimi; ár eru þar og stöðuvötn einnig fleiri, en í 
nokkrum öðrum hluta heims. 

þegar kemur út fyrir brunabeltið, er loptslag í Vestur- 
heimi kaldara og saggasamara, en Í hinum álfunum (sjá bls. 
17); þar er eigi eins heitt á sumrum, og er loptslag þar 
til að jafna, sem á eyjum væri, Í samanburði við loptslag í 


246 
austurálfu og suðurálfu. Kaldara er þar austan til en vestan 
til. Í brunabeltinu eru óðviðri mjög þrásækileg. 

3, Þegar norðurálfumenn fundu fyrst Vestur- 
heim, leiddi náttúran þar eigi allt það fram, er 
hún leiddi fram í hinum álfunum, en aptur á 
hinn bóginn óx þar ýmislegt, er eigi var annar- 
staðar; má til þess telja kartöplur, tóbak, 
mahagony-trje, og ýmsar aðrar viðartegundir. 
Norðurálfumenn hafa flutt þangað korn, sykur- 
reyr, hrísgrjón, viðarull, kaffi, aldin- 
trje og ætar jurtir, tamin dýr úr norður- 
álfu, hesta og naut, og nú úir og grúir á hinum afar- 
miklu og grösugu sljettum af nautum og hestum, 
og það svo mjög, að milíónum skiptir; ganga sum 
dýrin með öllu sjálfala, og sumum fylgja hjarð- 
menn, sem lítið skeyta um þau, og sjálfir ern 
siðlitlir. 

Lítil eru önnur auðæfi á hinum stóru sljettunum en 
hestastóðin og nautahjarðirnar, enda hafa lífernishættir margra 
hinna rauðu manna við það breytzt með öllu; nú ríða þeir 
ávallt, og enginn er svo vesall eða lítils háttar, að hann fari 
nokkuð á fæti; nautakjöt er því nær hin eina fæðsla þeirra. 

Í nyrztu hjeruðunum vex að eins mosi og 
einstök grös önnur; fæst þar skinnavara, og 
svo það, sem úr sjónum aflast. Þá taka 
við að sunnan afarmiklar merkur, og þar eru ýms 
dýr, er loðskinn fást af, enda eru dýraveiðar 
hinn eini bjargræðisvegur landsbúa. Þegar lengra 
dregur suður, er akuryrkja og kvikfjárrækt 
aðalbjargræði manna. Í fjalllendunum að vestan- 


247 


verðu er námastarf aðalsýsla landsmanna. . Í 
brunabeltinu og næstu hjeruðum við það vaxa á 
láglendinu, og einkum á Vestureyjum, plöntur þær, 
sem almennt eru yrktar í brunabeltinu (sjá 
bls. 191); þegar upp í fjallbyggðirnar dregur, vex 


2 


það, er vex í suðurhluta norðurálfunnar, en efst 
eru beitilönd. Sljetturnar eru, eins og áður er 
sagt, sumar skógi vaxnar, en sumstaðar eru beiti- 
lönd, og þar eru þá ógurlega mikil hestastóð og 
nautahjarðir. 

Vesturheimsbúar eru að tölu rúmar 50 milíónir. það 
eru; 1, rauðir menn, hjer um bil 12 milíónir, en allt 
af eru þeir að fækka; 2, norðurálfumenn, mestmegnis 
Englendingar og Spánverjar, og svo Portúgalsmenn og þjóð- 
verjar; eru þeir allir samtals 22 milíónir; 3, blámenn, 6 
milíónir; eru þeir flestir þrælar; 4, kynblendingar, ná- 
lægt 10 milíónum; nefnast þeir muLaTTAr, þegar annað 
foreldranna hefur verið af hvítum mönnum, en hitt af blá- 
mönnum, en MESTIZAR, þegar annað foreldranna er af norð- 
urálfumönnum, en hitt af hinum rauðu mönnum; $, EsKi- 
MOAr eða Skrælingjar; þeir búa nyrzt; eru þeir að 
öllum líkindum Mongóla-kyns og komnir frá austurálfu. 





A, NORÐURMLUN VESTUR: 
KRIS. 


Þessir eru meginhlutarnir: 
L Heimsskautalöndin. 


248 


I, Eignir Rússa. 

MI, Eignir Englendinga. 

IV, Bandaríkin. 

Vv, Þjóðveldið Mexico (framb. Mechico). 

VI, Þjóðveldið Guatimala, eða miðhluti 
Vesturheimsl.. 


1. Meimsskautalöndin. 


Til þeirra telst norðurströnd Vestur- 
heims, sem nú er að mestu fundin, og lönd 





1) Suðurhlutann af flóa þeim, er gengur norður á milli 
Grænlands og Vesturheims, eða suður frá Dawis-sundi, 
sem nú er svo kallað, kölluðu fornmenn Ginnungagap, og 
vestur úr því gengu Hafsbotnar (nú HUDsoNA-STREET), á 
millum CUMBERLAND Og LABRADOR; en fjörð þann, er geng- 
ur fyrir norðan og vestan BAFFIN-land (nú BARROW-STREET 
og PRINCE REGENT'S INLET), nefndu þeir Króksfjörð. 
Landið vestur frá botninum á sarrin-fióa hjet Króks- 
fjarðarheiði, en BAFFIN - land og LABRADOR hjet Hellu- 
land hið mikla, en Helluland hið litla hjet eyja sú, 
sem nú heitir NEWFOUNDLAND. Vestur frá Hellulandi 
hinu litla voru Marklandsbotnar, er nú heitir st. Lo- 
nENz -flói; en Markland hjet fyrir botninum, þar sem nú 
heitir canaDa, Brúnsvík hin nýja, og Nýja-Skotland. þá 
lá Vínland hið góða þaðan í suður og vestur, á millum 
LORENZ - fljótsins og ATLANTS -hafs, og hjet þar Kjalar- 
nes (nú CAP COD), og suður með sjónum Furðustrandir, 
auk annara örnefna. þá var þar fyrir sunnan Hvítramanna- 
land, eða öðru nafni Írland hið mikla, þar sem nú heitir 
€AROLINA Og VIRGINIA, og halda sumir, að svo hafi einnig 
heitið, þar sem nú heitir FLORIDA. 


249 


þau, er liggja í norður og landnorður 
þaðan. Ströndin sjálf er lág vestan til, en sæ- 
brött austan til; en undir eins og nokkuð dregur 
frá sjó, er allt ein eyðimörk, þakin snjó og ís. 
Lönd þau, er liggja fyrir norðan meginlandið, eru 
að öllum líkindum eintómar eyjar; en. sundin á 
milli eru að mestu full af ís, og veitir því fjarska- 
örðugt, að komast fyrir það, hvort það eru sund, 
eða að eins firðir. Landið er fullt af lágum klett- 
um og fjöllum; en á milli þeirra eru ógurlega 
miklir jöklar; verða þeir: fram með sjó, eins og 
þverhníptir fjallgarðar væru, og springa úr þeim á 
stundum stór stykki, og falla niður í sjóinn. Í eyði- 
löndum þessum er kuldinn ákaflega mikill, og er 
snjór þar eigi þiðnaður, fyr en í lok júnímánaðar, 
þar sem hann annars þiðnar; en mestur hlutinn 
þiðnar aldrei; og þegar í ágústmánuði fer að snjóa 
aptur, enda er landið allt snævi þakið fyrir októ- 
bermánuð. Mikinn hluta ársins liggja á einlægar 
þokur, og eigi sjest þar sól um marga mánuði á 
vetrum. Landsbúar eru fáir; klæðast þeir ágætum 
loðskinnum, og það bjargar þeim; því að annars 
gætu þeir eigi staðizt kuldann; um skammdegið 
liggja þeir í kofum sínum, sem opt fennir yfir, eða 
því nær; sitja þeir þá í hnapp í kring um lýsis- 
lampa einn, er bæði lýsir og vermir. Undir eins 
og fer að vetra að, eru það flest dýr, er flýja und- 
an, og halda suður eptir, þangað sem minni er 
vetrarharkan. Lítið vex þar annað en gras, nokkr- 


250 


ar moSategundir og fáeinar plöntur. Meira er varið 
í dýr þau, er loðskinnin fást af; en mest er 
þó varið í selina, hvalina, og önnur sæ- 
kvikindi, með því að af þeim fá landsbúar nær 
því öll þarfindi sín". 

Hinir fáu landsbúar eru k8KIMo AR, eða öðru nafni Skræl- 
ingjar; eru þeir menn heiðnir, lítt siðaðir og fáfróðir; á 
Grænlandi einu era flestir kristnir, og þar búa líka norður- 
álfumenn. 

Grænland er hið merkasta af löndum þess- 
um, og eiga Danir það. Að líkindum eru það 
margar eyjar; en uppi í landinu er allt einn jökull. 
Landið er allt fjöllótt, og nokkur eru þar eldfjöll. 
Allt er veðurlag blíðara sunnan til á landinu en 
norðan til; þar vaxa smáir pílar og hrískjarr, og 
ýmsar ætar jurtir verða þar fullþroska; í dölunum 
er allmikið gras á sumrum.  Selaveiðar og hval- 
veiðar er hin eina sýsla Grænlendinga. Á vestur- 
ströndinni eru nokkrar danskar nýlendur, en af 
austurströndinni þekkja menn að eins lítinn hluta. 

Íbúar eru hjer um bil 7000 að tölu, og eru það Skræl- 
ingjar. 

Spitsbergen er nyrzt allra þessara landa; 
eru það margar eyjar, gróðurlausar og óbyggðar. 





1) Selakjöt hafa menn til mannfæðu; lýsið drekka íbúar, 
en sumu brenna þeir í lömpum sínum; selaskinn hafa þeir 
sjer til klæða, eða búa til úr þeim báta og tjöld; solagarnir 
hafa þeir á skjái, sinarnar til seymis, beinin til veiðarfæra og 
undir sleðakjálka. 


251 


KI. Eignir Rússa. 

Það er nyrzti hlutinn af vesturströndinni; er 
það land sumt öldótt og sumt fjöllótt. Viður og 
skinnavara er hið eina, sem þar fæst, svo að 
nokkuð þyki til koma. 


Landsbúar eru sumir Skrælingjar, og sumir rauðir menn. 


KIT. Eignir Englendinga. 
Þessir eru meginhlutar þeirra: 

A, Vesturströndin, suður frá eignum 
Rússa, og suður að bandaríkjunum. Landslag er 
þar hið sama sem í eignum Rússa; skinnavara, 
einkum oturbelgir, og fiskur er hið helata, er 
þar fæst. 

B, Land hinna rauðu manna kalla menn 
land það, er liggur austur frá eignum Rússa og 
Englendinga á vesturströndinni, og nær það austur 
að Hudson-flóa, allt á milli íshafsins og bandaríkj- 
anna. Vestanvert er landið fjöllótt, en mestur hlutinn 
er rennsljett flatneskja, en fjarska- votlend og gróð- 
urlítil; er halli þar svo lítill, að víða renna kvíslir 
úr sömu ánni sín í hverja áttina, og við það 
myndast ótölulegur grúi af stöðuvötnum, bæði stór- 
um og smáum. Árnar falla sumar norður í íshafið, 
en sumar í Hudson- flóa; mest þeirra er Mackensie; 
rennur hún úr einu stöðuvatninu í annað, og norður 
í íshaf. Loptslag er þar kalt og nepjulegt. Þar 
eru skógar og villidýr, og einkum 1oð- 
Skinnadýr. 


252 


Íbúar eru nyrzt Skrælingjar, en ella rauðir menn; 
eru hvorirtveggja fáir og lítt menntaðir. Yfirráð Englend- 
inga eru þau, að þeir þykjast hafa einkarjettindi til skinna- 
verzlunarinnar; kaupa þeir skinnavöru af landsmönnum, og 
gefa við byssur, púður og brennivín. 

G, Löndin við Hudson-flóa, eða Nýja- 
Wales og Labrador. Nýja- Wales liggur 
fyrir vestan óg; sunnan flóann; þar er landslag hið 
sama, og í landi hinna rauðu manna; en Labrador er 
tangi sá, er gengur norður á milli Hudson- flóa og 
Atlants- hafs; er það land mjög ófrjótt og gróður- 
lítið, og eitt með hinum köldustu löndum í heimi. 
Dýraveiðar, selveiðar og fiskiveiðar er 
iðn hinna fáu landsbúa. 


D, Canada nefnist landið norðan fram með 
hinum miklu stöðuvötnum, er liggja suður frá 
Hudson - flóa; heita þau vötn: Efra-vatn, vest- 
ast, þá Huron-vatn, þar fyrir austan, Michi- 
gan (framb. Mitsjégan), suður úr Huron - vatni, 
Erie-vatn, í landsuður frá Huron- vatni, og 
Ontarto-vatn austast; úr því vatni fellur Lorenz- 
fljótið; fellur það í landnorður og út í Atlanits- 
haf. Norðurhluti lands þessa er enn óyrktur; þar 
eru skógar og loðskinnadýr; í syðri hlutanum 
er land frjórra, og er þar allmikil kornyrkja og 
kvikfjárrækt. 

Á vetrum er þar allmikill kuldi, einkum austan til, en 
á sumrum ér nær því eins heitt, og í Parísborg á Frakklandi. 


þeir, sem landið byggja, eru rauðir menn, eg nokkrir 


253 


norðurálfumenn.  Höfuðbærinn heitir gvEREk, og 
stendur hann. við LorENz- fljótið. Bæjarbúar eru 30,000. 

Á millum KRIR-vatns 0g ONTARI1O- vatns er foss mikill 
og nafnkenndur, og er kallaður NTAGARA. 

E, Nýja-Brúnsvík, fyrir sunnan og aust- 
an mynnið á Lorenz- fljótinu. 

F, Nýja-Skotland, tangi einn, í suðaustur 
frá Nýju- Brúnsvík. Báðum þessum fylkjum er 
að flestu líkt varið og Canada. 

G, Eyjarnar. Af þeim er NEWFOUNDLAND (framb. 
NJÚFÁNDLAND, þ. e. landið nýfundna), merkust. það 
er land óræktað, fjöllótt og fenjótt; veðurlag er þar kalt og 
þókusamt, og jarðargróði lítill. Fyrir austan og sunnan eyna 
eru miklar sandgrynningar, og er þar ákaflega mikil þorsk- 
veiði; er það og hið helzta ágæti eyjarinnar, og fæst mörg- 
um þúsundum manna sýsla við þær veiðar; þar eru og all- 
miklar hvalveiðar og selveiðar. 


IV. Bandaríkin. 

1, Lönd þessi ná yfir þveran Vesturheim, 
austur áð Atlants- hafi og vestur að kyrra hafi, allt 
á milli eigna Englendinga að norðan og Mexico- flóa 
að sunnan; eru þau talin 140,000 ferhyrningsmílur 
á stærð. 

2, Steinafjöll og Alleghany- fjöll greina landið 
í þrjá hluta: a, Fyrir vestan Steinafjöll 
er ýmist há fjöll, og djúpir dalir, eða þá sljettur, 
sumar skógi vaxnar, en sumar hágresi; það land er 
mönnum enn lítt kunnugt um. 6, Á sljettunum. 
við fljótið Missisippi og ár þær, er í það renna, 
er sumstaðar frjótt akurlendi, sumstaðar graslendi, 


254 


og sumstaðar markland (sjá bls. 245). Mikill hluti 
sljettlendis þessa er óbyggtland. e, Fyrir austan 
Alleghany- fjöll er land frjótt og öldótt, en strend- 
urnar með fram Atlants- hafi að mestu sljettar og 
lágar. 

Í norðurfylkjunum er vetrarríki allmikið, en heitt á 
sumrum, og skiptir um veðurlag æði-snöggt, bæði haust og 
vor. Eptir því, sem lengra dregur suður eptir, verður veður- 
lag blíðara, og syðst er hiti mikill. Með fram vesturströnd- 


inni er hjer eins og annarstaðar loptslag blíðara en að austan- 
verðu. 


Pa 


3, Á landamærunum að norðan eru hin miklu 
stöðuvötn, sem áður er um getið, og Lorenz- fljótið. 
Úr Alleghany- fjöllum renna margar þær ár austur 
í Atlants- haf, er skipgengar eru, enda þótt all-stór 
skip sjeu. Suður eptir sljettunum um miðbik lands- 
ins rennur hið mikla fljót Missisippi, og suður 
í Meæico- flóa; falla í það margar ár, og eru þeirra 
merkastar Missouri (framb. Missúri), er fellur vest- 
an í það, og Ohio (framb. Óhæo), er fellur austan 
í það. Þegar dregur suður undir sjó, kvíslast fljótið 
í sundur, og verða þar í því stórar eyjar. 

4, Akuryrkja er aðalbjargræðisvegur lands- 
búa; í norðurfylkjunum er kornyrkja mest stund- 
uð, þar er og einnig aflað tóbaks, viðaraldina, 
hörs og hamps; í suðurfylkjunum afla menn 
mest sykurs, viðarullar, blásteins og hrís- 
grjóna. Uppi í landinu eru skógar, og í þeim 
veiðidýr, en á hinum grösugu sljettum eru villi- 
hestar, uxar og vísundar (Böffler); á ári 


255 


hverju sækir fjöldi manna úr norðurálfu til banda- 
ríkjanna, og setjast að á sljettum þessum, og taka 
ávallt ný svæði til yrkingar; einnig flytjast margir 
úr austurfylkjunum vestur eptir, þangað sem óbyggt 
er landið, og eykst þannig ávallt byggðin. 

ó, Íbúar bandaríkjanna eru að tölu hjer um bil 20 milí- 
ónir; af þeim eru nálægt 300,000 rauðir menn, tvær milí- 
ónir blámenn, og eru þeir þrælar, og hafðir við jarðyrkju í 
suðurfylkjunum; allir aðrir landsbúar eru norðurálfumenn 
(mestmegnis Englendingar og þjóðverjar), og sumir kynblend- 
ingar. Verzlun er þar mikil. 

6, Ríki þessi eru 20 að tölu, er öll hafa gengið 
í eitt samband. Úr málefnum þeim, er öll ríkin varða, 
er skorið af allsherjarþingi þeirra og formann- 
inum (Præsident); en á allsherjarþinginu sitja full- 
trúar úr öllum ríkjunum. Að öðru leyti hefur hvert 
ríki sín lög um hvað eina, og sína stjórnarlögun, 
en í öllum er þó lýðstjórn. Þrjú hjeruð fylgja að 
auk með bandaríkjunum, en eru eigi orðin svö 
fjölmenn enn, að þau sjeu tekin í tölu ríkjanna, 
og nefnast fylki (Counties). 


Bæir helætir í bandaríkjunum eru: 
New-Y ork (framb. Njú-Jork; Nýja-Jórvík), 
í norðanverðum bandaríkjunum, austur við sjó; 
það er mestur verzlunarstaður í Vesturheimi, og 
einn hinn mesti í heimi; eru þaðan og þangaé 
mestar siglingar á millum Vesturheims og norður- 
álfu. Íbúar eru þar 450,000. 


Philadelphia (Bræðraborg), suður frá Nýju- 


256 


Jórvík; er það fagur bær; þar eru verkstaðir miklir 
og verzlun allmikil. Íbúar eru 280,000. 
Boston (framb. Bost'n), norður og austur 
frá Nýju- Jórvík, við Atlants-haf; það er mikill 
verzlunarstaður. Íbúar eru 120,000. 
Baltimore, í útsuður frá Bræðraborg; það 
er og mikill verzlunarstaður. Íbúar eru 130,000. 
New-Orleans (framb. Njú- Orlíens), við 
fljótið Missisippi, skammt frá sjó; þaðan flyzt varn- 
ingur sá, er fæst á sljettunum miklu fram með 
fljótinu. Íbúar eru 110,000. 
Nes eitt gengur í landsuður út í Mexico- flóa, 
og nefnist það Florida. 

Nes eitt-mikið gengur og að vestanverðu suður í hafið 
kyrra, með fram ströndum meginlandsins, og heitir carr- 
FORNIA. þar hefur fyrir fáum árum fundizt íjörðu ógrynni 
gulls, einkum með ám fram; hafa þangað á ári hverju sótt 
margar þúsundir manna, og setzt þar að, og er þar kominn 
bær, er kallaður er SAN FRANCISCO, og stendur vestan 
fram á nesinu; eru bæjarbúar þegar orðnir 50,000. 


V. Þjóðveldið Mexico (franb. 
Mechico). 

1, Norðan að því ríki liggja bandaríkin, að 
austan Meæico- flói, að sunnan Guatimala, að vest- 
an hafið kyrra. Það er hjer um bil 30,000 fer- 
hyrningsmílur á strærð. 

2, Í Meæico er því nær alls konar loptslag, 
og landskostir þeir, sem samfara eru hverju lopts- 
lagi; fer það eptir því, hversu hálent landið er á 


257 


hverjum staðnum. Fram með Mezico- flóa er lá g- 
lendi, og mýrlent mjög; er þar loptslag heitt 
og næsta óheilnæmt; grös og jurtir vaxa þar 
hinar sömu og annarstaðar í brunabeltinu, enda 
er mestur hluti þeirrar strandar í því; en er nokk- 
uð dregur upp frá ströndinni, hækkar landið, og 
verður loptslag tempraðra; eru þar fagrar fjall- 
byggðir; loptslag er líkt því, sem er sunnan- 
vert í norðurálfu, enda grös og jurtir hin- 
ar sömu og þar. Síðan hækkar landið enn meir, 
og verður þá og svalara; þar vaxa kornteg- 
undir þær og viðartegundir, er vaxa í norðan- 
verðri norðurálfunni. Nyrzt er hálendið harðlent 
og skóglaust; þar eru beitilönd góð, enda helztu 
landskostir; þar eru og villihestar og uxar. Metico- 
hálendi nær yfir mikinn hluta landsins, eins og 
áður er sagt (bls. 243); þar eru og ýms eldfjöll. 
Um allt landið er málmtekja mikil, einkum gull 
og silfur. 

3, Íbúar eru milli 7 og 8 milíónir að tölu; af þeim 
eru meir en 3 milíónir rauðir menn; hinir eru KREOLAR 
(þannig nefnast þeir þar í landi og á Vestureyjum, sem fæð- 
ast í Vesturheimi, en foreldrar eru úr norðurálfu), kynblend- 
ingar, og fáeinir blámenn, og eru þeir nú orðnir frjálsir 
menn. Páfatrú er þar yfirtrú. Í mexico eru 20 ríki, er 
öll hafa gengið í bönd sín á milli, og er lýðstjórn í öllum, 
og að auk þrjú fylki. 


Bæir merkastir eru: 


l 
Meæico, í miðju landinu sunnanverðu; það 
17 d 


258 


er höfuðborg landsins, og er það fagur bær og 
skrautlegur. Íbúar eru 200,000. 

Vera-Orux (framb. Vera- Krúss), sunnan- 
vert á austurströndinni, við Mexico- flóa. Frá þeim 
bæ er flestur varningur fluttur, er úr landi flyzt, 
og þangað aptur það, sem flyzt inn í landið. Í- 
búar eru 16,000. 

Puebla, í landsuður frá Meæico. Íbúar eru 
70,000. 


VI. Guatimala. 


Þetta land er suður frá Mexico, og er áfram- 
haldið af Mexico-hálendi, en nokkru láglendara. 
Landslag, loptslag og landskostir er allt hið sama og 
í Mexico. Landið er hjer um bil 10,000 ferhyrn- 
ingsmílur á stærð. 

Íbúar eru 2 milíónir. Allt landið er fimm sambandsríki. 
Höfuðborgin heitir og cuaTImALa; stendur sá bær norð- 
an til og vestanvert í landinu, og eru bæjarbúar 50,000. 





B, SUÐURALUN VESTUR: 
KAMIS. 


Þessi eru ríki í þeim hlutanum: 1, Þjóð- 
veldin í Columbíu þrjú. 1, Þjóðveldið 
Peru. MJ, Þjóðveldið Bolivia. IV, þjóð- 


259 


veldið Chili. V, Patagonía. VI, Þjóð- 
veldið Buenos Ayres, eða ríkin við La 
Plata. MW, Þjóðveldið Uraeuay. VII, 
Ríkið Paraguay. IK, Keisaradæmið Bra- 
sília. X, Guyana. XI, Eyjarnar. 


Æ. Þjóðveldin í Columbiu Þrjú. 

Þau eru nyrzt, og ná yfir þveran Vesturheim, 
vestan frá hafinu kyrra og austur að Atlants- hafi. 
Þau eru öll samtals hjer um bil 60,000 ferhyrn- 
ingsmílur. 

Fram með hafinu kyrra er láglendi nokk- 
urt, en harðbalalegt og ófrjótt; þá liggja Andes- 
fjöll þar fyrir ofan, og eru þar í þeim unaðsamar 
fjalllendur og hálendar sljettur (sjá bls. 243); þar 
eru og mörg eldfjöll. Hið nafnkenndasta fjall er 
Chimborazo; það er 20,000 feta hátt. Þá eru 
austar Venezuela- fjöll, Sta. Martha- snjófjöll 
og Parima- fjöll.  Láglendi er þar fram með 
ströndunum, og ef loptslag bæði heitt og óheil- 
næmt; svo ná og sljetturnar frá Amaxon- fljóti inn 
í landið; merkastar eru þó sljetturnar tveim megin 
með fram fljótinu Orinoco. Með fljótinu sjálfu eru 
þjettir skógar; en annars eru sljettur þessar skóg- 
laus beitilönd, og eru mjög breytilegar að útliti, 
eptir því, hvernig á árstímum stendur. Þann tím- 
ann, sem þurrkarnir ganga, skrælna öll grös, jarð- 
Vegur springur allur í sundur, og rykmökkur ligo- 
ur yfir öllu, og verður landið mjög A á að 


260 


sjá; en þegar rigningarnar koma, verður allt í einu 
mannháu kafgresi, og verður sljettlendið þá mjög 
fagurt yfir að líta. En smásaman vex áin, og 
flæðir yfir allar sljetturnar, svo að eigi er annnað 
„að sjá, en að það sje stöðuvatn eitt, er hvergi sjer 
yfir; verða hinir rauðu menn, er þar byggja, að 
klifrast upp í há trje og haldast þar við, og dýrin, 
sem áður ætluðu að örmagnast af þorsta, verða nú 
að taka til sunds, og verða við það opt krókódíl- 
um að bráð. 

Hið mikla fljót Orinoco sprettur upp í Pa- 


2 


rima- fjöllum; stefnir fyrst í austur, síðan beygir 
það í suður, þá í vestur, og svo í norður, og að 
síðustu stefnir það í landnorður, svo að það rennur 
í hring um Paríma- fjöll, og fellur loks út í At- 
lants-haf, og eru ósar þess eigi færri en fjörutíu. 

Fljótið Magdalena fellur norður eptir, og 
út í Caraiba- haf. Um sunnanvert landið fellur 
Amazon- fljót, og mun þess síðar getið. 

Um loptslag og landskosti má segja að mestu 
hið sama, og sagt hefur verið um Mexico, nema 
hvað hestagrúinn og nautafjöldinn er enn 
meiri á Orinoco- sljettunum en í Mexico. 

Íbúar eru 3 milíónir; eru það sumir norðurálfu- 
menn, sumir rauðir menn, og sumir kynblendingar. 
Páfatrú er þar yfirtrú. 

þessi eru þjóðveldin: 1, Venexuwela austast; 
2, Nýja-Granada, vestur frá Venesuela; 3, 


261 


Ecuador, í suður frá Granada; voru þau þrjú 
fyrrum eitt þjóðveldi, og kallaðist. Columbia. 
Merkastir bæir eru: 

1, Caraccas, við Caraíba-haf; þar er all- 
mikil verzlun. Íbúar eru 40,000. 

2, Bogota. Íbúar eru 40,000. 

3, Qvito, vestanvert á landinu; er það mikill 
bær, og stendur nær því undir sjálfum jafndægra- 
hring, og er 9000 feta yfir sjávarflöt. Íbúar eru 
70,000. 


KI. Þjóðveldið Peru. 

Peru liggur suður frá Ecuador; það er hjer 
um bil 30,000 ferhyrningsmílur á stærð. 

Vestan fram, með hafinu kyrra, er flatlendi 
nokkurt sendið, og er þar hiti mikill; þar fyrir 
austan eru Andes- fjöll, og eru þar í þeim einnig 
fjalllendur miklar, fagrar og frjóvar, átta og níu 
þúsundir feta yfir sjávarflöt; fyrir austan Andes- 
fjöll kemur aptur láglendi, og er það nokkur hluti 
af Amaxon- sljettunum (sjá Brasilíu). 

Í Peru sprettur upp fljótið Marannon (framb. 
Maranjon), eða öðru nafni Amazon-fljót; er það 
fljót mest í heimi; það rennur fyrst norður eptir 
Peru, og beygir síðan austur á við, og fellur aust- 
ur í Atlants-haf, og er mynni þess talið 40 mílur 
á breidd; þegar rigningarnar ganga, flóir það yfir 
sljetturnar, sem að því liggja. 

Í það falla stórár, og eru þeirra mestar 


262 


Madeira og Tocantin, er báðar falla sunnan í 
hana. 

Náttúran leiðir þar allt hið sama fram, sem í 
Columbíu- þjóðveldunum; þó er þar í jörðu enn 
meiri gnótt gulls og silfurs. Í fjalllendunum eru 
Llama-dýr (framb. Tjama), og Vieunna- dýr 
(framb. Vécunja). 

Landsbúar era rúm milíón, og eru það norðurálfu- 
menn, ráuðir menn og kynblendingar. Páfatrú er 
þar yfirtrú. 

Lima heitir þar höfuðborgin; stendur hún á 
miðri vesturströndinni, og er það fagur bær. Íbú- 
ar eru 70,000. 


xIr. þjóðveldið Bolivia. 


Bolivia liggur fyrir sunnan Peru, og er í 
flestum greinum mjög áþekkt því. Það er að stærð 
hjer um bil 26,000 ferhyrningsmílur. 

Íbúar eru ein milíón að tölu, og er helmingur þeirra 
rauðir menn; eru þeir engum háðir, og haldast við á 
sljettunum á austanverðu landinu. þar er páfatrú. 

Potosi er þar merkastur bær; stendur hann 
12,000 feta yfir sjávarflöt, og er nafnfrægur sökum 
silfurnáma, sem þar eru. Íbúar eru 20,000. 


Kv. Þjóðveldið Chili. 

Það er mjótt land en langt; liggur það suður 
frá Bolivia, strandlengis með fram hafinu kyrra. 
Fram með sjó er láglendi nokkurt, tilbreytingar- 
laust, en þá taka þegar við fyrir ofan Andes-fjöll; 


263 


eru þau þar eigi annað en mjór fjallgarður, en 
tindar þeirra eru allt að 20,000 feta á hæð, og 
ávallt jöklum þaktir; þar eru og mörg eldfjöll í 
þeim; allar ferðir yfir Andes- fjöll eru þar mjög 
örðugar og torsóttar. Landið liggur fyrir sunnan 
suðurhvarfbaug, og því fæst þar eigi það, er nátt- 
úran leiðir fram í brunabeltinu; en þar vaxa suð- 
ræn aldini, ýmsar korntegundir, kartöplur, 
og þar eru miklir skógar. 


Íbúar eru ein milíón að tölu, og næstum helmingur 
rauðir menn. Páfatrú er þar yfirtrú. 


St. Jago de Chili heitir höfuðborg landsins, 
og eru bæjarbúar 66,000. 


V. Patagonia. 

Þannig nefnist syðsti hluti Vesturheims, og er 
það land hjer um bil 20,000 ferhyrningsmílur ab 
stærð. Um það vestanvert liggja Andes- fjöll, en 
eystri hlutinn eru stórar og skóglausar sljettur; 
eru þær sumstaðar sendnar, sumstaðar eru fen og for- 
æði, og sumstaðar eru óbyggðar eyðimerkur. Norðan 
til eru hestastóð mikil og nautahjarðir. 
Veðurlag er þar hráslagalegt og kalsasamt, þokur 
tíðar, og mjög lítill hiti á sumrum. 

Íbúar eru rauðir menn, bæði stórvaxnir og sterk- 


legir; eru þeir ávallt ríðandi, hvað sem þeir fara, og lifa 
við veiðar, eða hafa þá uppeldi sitt af nautahjörðunum. 


vi. Þjóðveldið Buenos Ayres. 
(Ríkin við LaPlata; Argentin-þjóð veldi). 
Í þjóðveldi þessu eru 14 sambandsríki, og liggur 


264 


það fyrir austan Chili og Bolivíu, en norður frá 
Patagoníu, og er alls 40,000 ferhyrningsmílur á 
stærð. Að vestanverðu nær það að Andes-fjöllum, 
og eru þar nokkrar lágar fjalllendur; hinn hlutinn 
allur er sljettur einar, og það eru þessar nafn- 
kenndu sljettur við fljótið La Plata, og eru 
þær kallaðar Pampas. Á vestanverðu landinu er 
smáhrís og gisnir skógar, en annars er eigi eitt 
trje að sjá á öllum sljettunum, og eru þar sum- 
staðar beitilönd svo stór, að eigi verður sjeð 
yfir, og með öllu tilbreytingalaus, og sumstaðar 
eru stór svæði, vaxin þjettum og hávöxnum þistlum. 
Jarðvegur er þar þurr og salti blendinn. Á sljett- 
unum eru villtir eða hálfvilltir hestar og naut 
svo að milíónum skiptir; eru það hin helztu auð- 
æfi landsins, og helztur varningur, sem úr landi 
flyt, fæst af þessum dýrum, t. a.m. húðir, hross- 
hár, tólk og horni. Þar eru og ýmsar plöntur 
þær, er sumar vaxa í brunabeltinu, sumar í sunn- 
anverðri norðurálfu, og sumar um miðbik hennar, 
en sín á hverjum staðnum eptir því, sem loptslag 
er í hverjum hluta landsins; en allt er landið 
illa ræktað. 

Meginfljótið er La Plata; er það að rjettu 





1) Dýrum þessum er slátrað þar fremur þessa vegna, en 
sökum kjötsins. Mjólkin er lítið notuð. Kjöt er þar selt 
við betra verði en brauð, en brauð er flutt þangað frá norð- 
urhluta Vesturheims; kjötið er sumt þurrkað, og síðan etið Í 
stað brauðs með nýju kjöti. 


265 


lagi mynnið sjálft, er svo heitir; það eru eiginlega 
þrjár ár, er falla saman, og heita Paraguay, 
vestast, þá Parana nokkru austar, og renna þær 
saman á landamærunum eystri; úr því heitir áin 
Parana, og fellur suður eptir landinu; en skammt 
frá sjó fellur austan í hana þriðja fljótið, er heitir 
Uraeuay. Ósinn er 15 mílur á breidd. 

Eigi er það vitað, hversu margir landsbúar sjeu, en að 
líkindum þykir fara, að þeir sjeu nálægt 700,000, og að auk 
hinir rauðu villimenn. Landsbúar eru spánverskir KREO- 
tar, kynblendingar og rauðir menn. Landsbúar eru 
páfatrúar. ; 

"Buenos Ayres er þar merkust borg; stend- 
ur hún við mynnið á La Plata, og er þar verzlun 
mikil. Íbúar eru 80,000. 


VII. þjóðveldið Uracuay. 


Ríki þetta er 5000 ferhyrningsmílur á stærð; 
það liggur fyrir austan Buenos Ayres; Brasilía 
liggur norðan að því og austan, en Atlants- haf 
fyrir sunnan og nokkuð norður með því að austan, 
þangað til Brasilía tekur við. Um það vestanvert 
liggja ýmsar greinir úr Brasilíu- fjöllum, en allt 
annað land er þar sljettur einar, og ganga þar 
hestastóð og nautahjaréir. 

Íbúar ern hjer um 150,000, og eru páfatrúar. 


VIII. Ríkið Paraguay. 
Land þetta er hjer um bil 4000 ferhyrnings- 
mílur á stærð; liggur það á millum fljótanna Para- 


266 


guay að vestan og Parana að austan. Brasilíu- 
fjöll ná inn í það norðanvert, en syðri hlutinn eru 
sljettur einar, líkar þeim í Buenos Ayres. Jarð- 
vegur er þar frjór. Á sljettunum er mikið af 
hestum og nautpeningi, enda eru húðir og 
eins konar tegras, sem kennt er við landið, helzt- 
ur varningur, sem flyzt þar úr landi. 

Íbúar eru taldir hjer um bil 300,000, og að auk rauðir 


villimenn, en þeir eru fáir. Landinu ræður forseti (ÍPræsi- 
DENT), og er hann einvaldur. Landsbúar eru páfatrúar. 


EX. Keisaradæmið Brasilia. 


Ríki þetta er 130,000 ferhyrningsmílur á stærð, 
og greinist í fjóra hluta: 1, Strandlendið fram 
með Atlants-hafi, og liggja um það ýms fjöll, er 
ganga út úr hálendinu. Þessi hluti landsins er 
mjög frjór, og leiðir náttúran fram mikla gnótt alls 
þess, er vex annarstaðar í brunabeltinu; þar eru 
og afarmiklir skógar, vaxnir ágætum viðartegund- 
um, t. a. m. mahagony-trjám, og ýmsum litvið. 
2, Hálendið uppi í landinu; er það að mestu 
grýttar og gróðurlausar sljettur, en þó liggja um 
þær ýmsir fjallgarðar, og flestir skógi vaxnir, en 
fagrir og frjóvir dalir eru á milli. Í austurhluta 
hálendis þessa fæst ógrynni gulls og gimsteina, 
og einkum demanta. 3, Sljetturnar austur 
frá Paraguay, og eru þær skógi vaxnar. 4, 
Sljetturnar við Amason-fljótið, og ár þær, 
sem í það falla. Sljettur þessar eru ákaflega mikl- 


267 


ar, en atlíðandinn mjög svo lítill; útsunnan til eru 
heiðar, og eru þar mikil hestastóð og nautahjarðir, 
en annarstaðar eru þær alþaktar skógum, og þeim 
svo miklum, að eigi eru aðrir slíkir í heimi. Um 
þessar hinar ógurlega miklu óbyggðir eru því nær 
engir aðrir vegir að fara, en eptir ánum; fátt er 
þar af mannfólkinu, en alls konar dýr, svo að 
milíónum skiptir. 

Þar er loptslag hið sama, og í brunabeltinu, 
en víðast heilnæmt. Til eldfjalla og jarðskjálfta 
þekkja menn þar varla, og óóviðri koma þar mjög 
sjaldan. 

Marannon fellur austur um norðanvert landið, 
en á því sunnanverðu eru uppsprettur La Plata- 
fljóts. 

Íbúar era 5 eða 6 milíónir; af þeim er 1 milíón norður- 
álfumenn, 3 milíónir eru blámenn, og þeir því nær allir 
þrælar, og hinir þá kynblendingar. Trúin er þar páfa-. 
trú, en stjórnarlögun er þar einskorðuð einveldisstjórn. 

Merkastir bæir: 

Rio Janeiro (framb. Dsjaneiro), við At- 
lants- haf, er höfuðborg landsins, og er fagurt land 
umhverfis; þar er verzlun mikil. Íbúar eru 200,000. 

Bahia, eða öðru nafni San Salvador, 
nokkru norðar en Rio Janeiro, austur við hafið; 
þar er höfn góð og verzlun mikil. Íbúar eru 120,000. 


K. Guyana. 
Umhverfis það land liggur Brasilía, Columbíu- 
Þjóðveldin og Atlants-haf. Uppi í landinu er 


268 


fjalllendi, og er það austurhlutinn af Parima-fjöll- 
um; eru það stórar merkur, óræktaðar og illar 
yfirferðar, og byggja þær rauðir menn, lítt siðaðir. 
Fram með sjó er láglendi, sljett og vatnsmikið; eru 
þar sumstaðar stórir skógar, en sumstaðar flæði- 
land; en allt er það frjótt land. Loptslag er þar 
mjög heitt og óheilnæmt, einkum útlendingum. Í 
landinu vaxa, og það mæta-vel, plöntur þær, er 
ræktaðar eru í brunabeltinu. 

Íbúar eru 250,000, auk hinna rauðu manna, er hálendið 
byggja; Íbúar eru flestir blámenn, og þeir þrælar. Englend- 
ingar, Frakkar og Hollendingar eiga þar nýlendur. 


KI. Eyjarnar. 

1, Fyrir suðurtanga Vesturheims liggur ey ein, eigi all- 
lítil, og er sú nefnd Eldland; greinir MAGELHAENS- sund 
hana og meginlandið. það er fjallland, bert og gróðurlítið; 
er þar loptslag kalt og nepjulegt. þar eru því nær ávallt 
stormar, og annaðhvort rigningar eða kafaldshríðir, og hiti 
mjög lítill á sumrum. Íbúar eru mjög ósiðaðir, og jafnþrótt- 
lausir á sál og líkama. Hvalir og selir eru þar veiddir. Á 
eyju einni lítilli þar rjett hjá er höfði sá, er Horn heitir. 

2, Falklands- eyjar (framb. Foklands- eyjar) 
liggja austur og norður frá Eldlandi, og er þar 
gnótt mikil sela og sæfugla. 

8, Löndin við heimsskautið syðra eru 
óbyggð, en nóg er þar af selum. 


— KK——————— 


269 


C. VESTURBYJAR CEST: 
ÍMDIZID. 


Þannig nefnast eyjar þær, sem liggja í Mexico- 
flóa, á millum suðurtangans á Florida og suður- 
hluta Vesturheims, og eru þær í tveim röðum; eru 
þær taldar samtals 4,420 ferhyrningsmílur á stærð; 
eyjaskeggjar eru 3 milíónir; eru tvær milíónir þeirra 
blámenn; hinir eru norðurálfumenn og Mulattar. 
Allar eru þær eyjar fjöllóttar; þær eru flestar í bruna- 
beltinu, og er loptslag þar mjög óheilnæmt norður- 
álfumönnum; landsnytjar eru hinar sömu og á llág- 
lendinu gagnvart þeim á meginlandi. Þaðan flyzt 
einkum sykur, romm, kaffi, viðarull og 
blásteinn, en flutt er þangað korn og önnur 
matvæli, verkstaðavarningur, og annað fleira. 
Eyjunum er skipt í þrjá flokka: 

A, Bahama- eyjar eða Lucaya- eyjar; 
þær eru nálægt 700 að tölu; nyrzt þeirra er Guana- 
hani, eða öðru nafni San Salvador, og er hún 
merk sökum þess, að hana fann Colunbus fyrsta 
árið 1499. 

B, Antilla-eyjar hinar meiri; það eru 
fjórar eyjar, er svo heita: 

1, Cuba; hún er þeirra stærst; höfuðbærinn 
á henni heitir Havanna, og er þar mikil kaup- 
Verzlun og tóbaksspuni, en bæjarbúar eru 150,000. 


270 

þá ey eiga Spánverjar. 

2, Jamaica (framb. Dsjemeka); hana eiga 
Englendingar. 

3, Hayti (einnig nefnd St. Domingo, og 
Hispaniola); eyjarbúar eru að tölu hjer um bil í 
milíón; eru þeir flestir blámenn og Mulattar. 

Eyin skiptist í tvö ríki; byggja blámenn annað ríkið, en 
hinn hlutinn er þjóðveldi. Eyjarskeggjar eru páfatrúar. 

4, Portorico; hana eiga Spánverjar. 

C, Antilla-eyjar hinar minni. Flestar 
þeirra eiga Englendingar. Danir eiga þrjár: St. 
Croix (framb. Kroa), St. Thomas og St. Jan; eru 
á þeim þremur alls hjer um bil 45,000 manns, og 
tveir þriðjungar blámenn. 





ETJAÁLRAN (Australia), 


Þannig nefnast einu nafni allar þær eyjar, smá- 
ar og stórar, er liggja austur frá Indlands- eyjum 
og austur undir vesturstrandir Vesturheims. 

Svo lítur út, sem þeim hafi því nær öllum skotið síðar upp 
en öðrum hlutum jarðarinnar, og enn þá er nýjum eyjum að 
skjóta upp. Merkilegt er það, hversu fáar steinategundir, 
stór spendýr og skorkvikindi finnast á flestum eyjum þessum, 
en plöntuvöxtur er þar mjög mikill. Íbúar gizka menn á að 
sjeu 3 milíónir, og eru þeir tvenns kyns: 1, Suðureyja- 
blámenn (AUSTRALKEGERE), €ða PAPUAS, sem svo eru kall- 
aðir; eru þeir menn ferlegir útlits, enda siðlausir og illir viður- 
eignar; þeir byggja Nýja- Holland, og allflestar hinar stærri 
eyjarnar. 2, MALAvar; eru þeir menn fríðir sýnum og ítur- ' 
vaxnir; höfðu þeir á sumum stöðum aflað sjer nokkurrar mennt- 
unar, áður en norðurálfumenn komu þar; stunduðu margir 
þeirra akuryrkju þá þegar, og bjuggu til ýmsan vefnað; stjórn- 
arskipun var og hjá þeim nokkurn veginn bundin föstum regl- 
um; sumir þeirra eru enn þá mannætur og með öllu ósiðaðir. 
Mjög er tunga og siðir allra marava áþekkt, hvar sem þeir 
búa um suðurhafseyjar. Á sumum eyjunum hafa norðurálfa- 


2 


menn komið. á norðurálfu- menntun í öllum greinum. 
Skipta má allri álfunni í þrjá aðalhluta, og 
eru þeir: 
1, Nýja-Holland ða Austral-landið: 
2, Hinar nálægari eyjar; 





272 


3, Hinar fjarlægari eyjar (og er þá 
talið eptir því, hversu langt þær eru frá Nýja- 
Hollandi). 


A. Nýja- Holland. 

Ey þessi er 140,000 ferhyrningsmílur að stærð, 
en vjer þekkjum að eins nokkra hluta af ströndun- 
um, og eru þær víðast flatlendar. Mest vita menn 
um austurströndina. Fram með sjó er á sum- 
um stöðum jörð sendin og ber, en allvíðast frjó. 
Lengra uppi í landinu hafa menn fundið fjöll mörg 
áföst, og eru þau sögð 7000 feta há. Vestur frá 
þeim eru fyrst fagrir og frjóvir dalir; þá taka við 
sljettur, sem hallar vestur af; þá koma enn sljett- 
ar flatneskjur, og verða þær í rigningum eintóm 
fen og foræði, sem eigi eru neinum mönnum fær, 
og vex þar eigi annað en sef og reyr; í þurrkun- 
um eru flatneskjur þessar þurr og vatnslaus eyði- 
mörk; uppi í landinu halda menn að sje stórt vatn, 
og sje landið umhverfis það hálendara og frjórra, 
en flatlendið, er menn hafa fundið annarstaðar uppi 
í landinu, og sem sumstaðar er bert og gróður- 
laust. 

Loptslag er á Nýja- Hollandi bæði blítt og 
heilnæmt, og með ströndum fellur aldrei snær á 
jörð. Á því landi eru mörg þau dýr og plönt- 
ur, sem eigi eru annarstaðar í heimi, og eru pung- 
dýrin (Kænguruh) merkust af þeim dýrum. Þar 
eru ágætir skógar, og í þeim kokos-pálmaviður; 


273 

en fá eru þau trje þar önnur eða plöntur, er ætan 
ávöxt beri; en allar aðrar suðurhafseyjar eru mjög 
auðgar að þess konar trjám og plöntum. Norður- 
álfumenn hafa flutt þangað tamin dýr úr norður- 
álfu; þeir sá þar korni, rækta suðræn aldini, tó- 
bak, kartöplur, og margt annað, og heppnast það 
allt vel. 

Landsbúar eru ósiðaðir blámenn.  Austurströndin kall- 
ast Nýja-Suður- warEs; hafa Englendingar stofnsett 
þar nýlendu, og flytja þangað afbrotamenn; þar að auki hafa 
þeir stofnsett nýlendur á tveim stöðum á vesturströndinni. 

Í landsuður frá Nýja - Hollandi liggur ey ein, og er köll- 
uð VAN DIEMENS-land; er það frjó ey og full af skógum; 
kornyrkja er þar þegar orðin allmikil. þar hafa Englendingar 
og stofnað nýlendu, og senda þangað afbrotamenn. 


B. Hinar nálægari eyjar. 

Þær eyjar eru hálendar og fjöllóttar, og á 
sumum eru eldfjöll; eru þær mjög áþekkar eyjum 
þeim, er liggja í landsuður frá austurálfu, og má 
að mestu segja hið sama um þessar eyjar, og sagt 
var um þær. Merkastar þeirra eru: 

Nýja-Guinea; hún er 12,000 ferhyrnings- 
mílur að stærð; á henni eru há fjöll, og sum 
16,000 feta há. 

Nýja- ZERLAND (Sjáland) eru tvær eyjar, fullar af 
skógum og fjöllóttar. Landsbúar eru Malayar, og eru þeir 
mannætur; herskáir eru þeir, grimmir og ósiðaðir. þeir 
kunna allvel að vopnasmíði og bátasmíði; þeir búa og til 
fatnað úr basti og eins konar hör, er eigi vex annarstaðar 


en þar. 
18 


274 


€C. Hinar fjarlægari eyjar. 

Eyjar þessar liggja á sundrungu um allt suð- 
urhaf, sumstaðar ákaflega margar saman. Sumar 
þeirra eru hálendar og fjöllóttar, og hefur 
þeim skotið upp við jarðelda, enda eru á þeim 
15,000 feta há eldfjöll. Sumar eru láglendar, 
og hafa myndazt fyrir aðgjörðir marbendla (Koral- 
dyr), og enn þá er þess konar eyjum að skjóta 
upp. Þegar þeim skýtur fyrst úr sjó, eru þær að 
eins smáir dílar, en smásaman hækka þær í hring- 
boga, en tjörn ein verður í miðjunni, og optast 
grunn. Smátt og smátt fyllist tjörnin, og þá er 
allt orðið sljetta ein, og kemur smátt og smátt á 
jarðvegur. Á mörgum eyjum er tjörn enn Í miðj- 
unni. Loptslag á eyjum þessum er heitt og þægi- 
legt, og plöntuvöxtur mikill.  Kornyrkja er þar 
nær því engin, en ákaflega mörg trje og plöntur, 
er menn fæðast við, t. a. m. kokos-pálmavið- 
ur, brauðaldinatrjeð, pisang, og yams. 
Norðurálfumenn hafa nú flutt til nokkurra af eyj- 
um þessum og gróðursett plöntur þær, er mest eru 
ræktaðar í brunabeltinu, og þrífast þær þar ágæta- 
vel. Þeir hafa og flutt til sumra eyjanna dýr þau, 
sem tamin eru í norðurálfu; áður voru þar eigi 
önnur spendýr, en hundar, rottur, eins konar 
leðurblökur og svín, og þau eru enn hin helztu 
tamdra dýra á allflestum eyjunum. Á sumum eyj- 
unum voru Gigi önnur spendýr en rottur og leður- 
blökur, og á sumum var ekkert spendýr. 


275 


Íbúar allra þessara eyja eru Malayar. Merkastar eyj- 
anna eru: 

Fjelagseyjarnar, og eru þær einhverjar fegurstar 
eyjar í suðurhafi. Eyjaskeggjar eru menn gestrisnir, glað- 
lyndir og góðlyndir, og þegar norðurálfumenn fundu eyjarnar, 
voru þeir bezt menntaðir allra eyjaálfu-búa. Nú era siðir 
norðurálfu og lifnaðarhættir orðnir almennir á flestum þeirra, 
og kristin trú hefur rýmt burtu heiðinglegri grimmd óg fúl- 
lifnaði. Stærst þeirra eyja er OTAHEITI. 

SANDVICH-eyjar (framb. senDviTsj-); þær liggja 
allnorðarlega. Eyjabúar hafa þegar tekið kristni og norður- 
álfusiði. Margir þeirra kunna bæði að lesa og skrifa, og á 
megineyjunum lítur flest út, eins og væri í einhverju landi í 
norðurálfu. þangað sigla opt skip einkum frá norðurhluta 
Vesturheims; eyjabúar reka og sjálfir verzlun bæði til Vestur- 
heims og Sínlands. þeirra eyja er owarHr stærst; á henni 
er eldfjall mikið, 14,000 feta hátt. Á þeirri eyju var cook 
drepinn 1779, er hann fór í þriðja sinni umhverfis jörðina. 





18" 


9 
= 


MAFNASKRÁ. 


Aabenraa . 
Aachen 
Aalborg 

Áar = 
Aargau 
Aarhuus 
Aberdeen 
Adria- haf 
Adrianopel 
Telaykjaðilir 
Aðalvík 

Affall ER 
Afghanistan 
Africa 

Agðir 
 ð 
Agnafit 
Ahlhede 
Ajaccio 

Akka (Akre) 
Akrafjall 
Akranes 
Akureyjar 
Akureyri 
Akursborg 
Albania 
Albue- Fjord 


93, 


Bis. 


162. 
198. 
105. 

88. 
132. 
139. 
198. 
183. 





Aldeigja 


Aldenburg (Aldinborg) 60. 


Al Dschesira 
Alentejo 
Aleppo 
Alessandria 
Aleut- eyjar 
Alexandria 
Algarve 
Algier 
Alicante 
Alleghany- fjöll 
Almannagjá 
Alpa- fjöll 
Als (Alsey) 
Als- Sund 
Altai 

Altona 
Amager 
Amazon- fljótið 
America 
Amiens 
Amsterdam 
ÁAmu 

ÁAmur 

Anam 
Andalusia 


Bls. 
44. 


196. 
168. 
198. 
176. 
195. 
229. 
168. 


10, 242. 


219. 


Á 163, 165. 


* 


Andaman- eyjar 
Andes - fjöll 
Anglesea 
Anhalt 

Anholt 

Antilla- eyjar 
Antwerpen 
Apardjón 
Apennina- fjöll 
Apenrade . 
Apenrade- Fjord 
Appenzell 
Arabaland % 
Arabalands-flói 
Árabalands-haf 
Arabia „ á 
Aragon (Aragún) 
vn a 
Ararat 
Archangel 
Ardenner - fjöll 
Armenia 
Arnarbæli 
Arnarfellsjökull 
Arnarfjörður 
Árnarvatn 
Arnarvatnsheiði 
Arno 

Árran 

Arresö 

Ásia a 
Asía hin minni 
Asovska hafið . 
Ássens 


I) 
= 


Bls. 

220. 

243. 

154. 

61. 

et E9 2 0 Í 
. 269, 270. 
148. 

15ð! 

173. 

82. 

70. 

ö li 
- 189, 199. 
188. 

„ 188. 
jaft)! 
r; #s21l69i 


„ 147, 157. 
„ 189, 196. 


89, 90. 
113. 
98. 
175. 
15. 
A 
9, 187. 
„196. 
26, 188. 
78. 





= 


Astorga 
Astrachan 
Asturia 
Astúríu- fjöll 
Athen (Aþena) 
Atlants- haf 
Atlas- fjöll 
Aud a 
Augsburg . 


„ 224, 230. 


ð 56. 


Austfirðingafjórðungur 191. 


Australia 
Austral- landið 
Austurálfan 
Austurhorn 
Austur- Indland 
Austurríki 
Auvergne- fjöll 
Axarfjörður 
Azor- eyjar 


Á. 


Álaborg 
Álar 
Álfheimar 
Álptafjörður 
Álptanes 
Álptaver Sja 
Álptá 

Árós 
Árnessýsla 
Árnessþing 
Árskógsströnd 
Ásaheimur 
Ásar 
Áttundaland 


79. 
110. 
a 
89, 90, 92. 
88. 
102. 
111. 
81. 
123. 
121. 
139. 
45. 
93. 
40. 


B. 
Bab el Mandeb 
Baden 
Baffin- flói 
Baffin- land 
Bagdad 


Bahama- eyjar 
Bahia 5 
Babr el Abiad 
Bahr el Azrek 
Bahuslehn 
Baiern 

Baikal 
Balagarðssíða 
Balfrusch 
Balkan- fjöll 
Balljökull 
Baltimore 
Bandaríkin 
Barca 


Barcelona (Barzelon) 


Barðastrandarsýsla 
Barðaströnd 
Barmen 
Barrow- street 
Basel 

Basra 

Batavia 

Baula 
Bárðardalur 
Beira 

Belgía 

Belgrad 
Beltissund ; 


Bls. 
188. 


ot. 
242. 
248. 
198. 
269. 
267. 
228. 
221. 
37. 
56. 
190. 
45. 


181. 
96. 
256. 


30, 


224. 
167. 
133. 

89. 

ól. 
248. 
172. 


291. 

99. 
141. 
168. 
147. 
„ 184. 
25, 70. 


93, 





Beludschistan 
Belurtagh 
Benares 
Bengal 
Bengal- flói 
Berberi 
Bergen 


„ 224, 


Bergens-umdæmi . 


Berlin 

Bern 
Berufjörður 
Beruvík (Berwick) 
Bessastaðir 
Biledulgerid 
Birma 
Birmingham 
Biscaya- flói 
Biskupstungur 
Bitrufjörður 
Bíldudalur 
Bjargtangar 
Bjarmaland 
Bjarnanes 
Bjarnarfjörður 
Bjarnarhöfn 
Bjarneyjar 
Björgyn 
Blanda 
Bláfellsjökull 
Bláland 
Bláskógaheiði 
Bleiking 
Blængur 
Blökkumannaland 


Bls. 
200. 


189. 
216. 
215. 
188. 
230. 
39. 
317. 
50. 
172. 


80:92. 


224, 


152. 
126. 
230. 
219. 
153. 
26. 
124. 
SE 
134. 
89. 
45. 
122. 
A 
132. 
133. 
39. 
HET 
96. 
230. 
104. 
39. 
103. 
183. 


Blöndudalur 
Blönduhlíð 

Boden- vatn 

Bogense 

Bogata 

Bolgaraland 

Bolivia 

Bologna 

Bolungarvík 

Bombay 

Borðeyri 

Borg 

Borgarey 
Borgarfjarðarsýsla 
Borgarfjörður 88, 90, 92, 
Borgundía 
Borneo 
Bornholm 
Bosna- Serai 
Bosnia 
Boston 
Botneski flóinn 
Bordeau 
Bourg- Bridge 
Bourgogne 
Bólstaðarhlíð 
Brabant 
Bramaputra 
Brandenburg 
Brandfurða 
Brasilia 


145, 
214, 


Braunschweig Á 
Breiðabólsstaður 123, 
Breiðamerkurjökull 


138. 


266. 
60. 
137. 
94. 


m. 


€ 





9 


Breiðamerkursandur 
Breiðamýri 
Breiðdalsvík 
Breiðifjörður 
Bremen 
Brentford 
Breslau 

Brest 

Bretagne 
Bretland 
Bretlandsfjörður 
Brimar 

Bristol 
Brjánslækur 
Brokey 

Briögge 
Brunasandur 
Brúnn 

Briissel 


88, 


148, 
150, 


Brúará 
Brúnsvík 
Bryggja 
Bræðraborg 
Buchara 

Buda 

Buenos Ayres 
Bukarest 
Bulgaria 
Burgos (Burgs) 
Butan 
Búðahraun 
Búðaós 

Búðir 
Bæjaraland  . 


203, 204, 


„ 268. 


Bls. 
101. 


141. 

92; 
155. 

61. 
152. 

Ðl 
162. 
159. 
liði. 
lðl. 


Bæheimsskógur 

Bæheimur 

Bæjarós 

Böhmen 

Böhmerwald 
C. 

Cabes-flói 

Cagliari 

Calcutta 

California 

California-flói . 

Calmar tg 

Canada 248, 

Canari-eyjar 

Candia a 

Cap 

Cap Cod 

Capoverdes-eyjar 

Caraccas 

Caraiba-haf 

Carolina 

Carlskrona 

Carlsruhe 

Cartagena 

Cataluna 

Catania 

Celebes 

Ceylon 

Chili 

Chimborazo =. 

China 

Christiania 

Christiania-fjörður 

Christjania-umdæmi 


280 


Bls. 
53. 
65. 
87. 
65. 


223. 
176. 
215. 
256. 
242. 

41. 
252. 
241. 
182. 
238. 


241. 


180. 
220. 
220. 
262. 
259. 
208. 
38. 
3ð. 
31. 





Christiansand 
Ohristiansands-umdæmi 
Ghristiansborg-Slot 
Christiansfeld 
Ghristianshavn 
Claraelven 
Clyde 
Columbia 
Gomorin-höfði I 
Connaught 
Constantinopel 
Gordova 
Cork 
Coromandel-strönd 
Cornwall 
Gorunna 
Corsica 
Cuba 
Cumberland 
Cyprus 

D. 
Dacca 
Dagverðarnes 
Dalarne 
Dalasýsla 
Dalir 
Dalmatien 
Damaskus 
Danmörk 
Dani. 
Dardanella-sund 
Darmstadt 
Dawis- sund 
Debreczin 


Bls. 


1 Oo 
0 


150. 
261. 
213. 
156. 
183. 
167. 
156. 
213. 
151. 
166. 
162. 
269. 
248. 
198. 


216. 
89. 
40. 

132. 


(0) þa 
Si LI Gt 0 
i0A9 SS 0 á Þ 


F 


a 





2 

Bls. 

Decan s 189, 212. 
Delhi EÐ 
Despototagh . „ . 181. 
Dhavalagire a. 23... 208. 
Digranes > ahrahgst0lK 
Dinar-fjöll 30, 181. 
Ditmarsken „ið satan 84. 
Djúpifjörður . - . 89. 
Djúpivogur . . . 143. 
jp 0 
in a) 
nlstoðð 
Dofrafjall a AR 
Dofrar heg 152, 153. 
Bón bað 
Donau 44, 54, 63, 189. 
Douro 16 
Dovrefjeld A 
Dower ls 
Drammens. 2 4 
Drangajökull . . 99. 
AD a BS 
Drau 5 
Drenthp ss 0 4. 
Desdom. 
Dublin arð 
Dúmbshals ss 25 
Dun (Duná) 44, 54, 63, 182. 
Döna 5 a a 
Dungalsnýpa (Duncansbyheað) 
155. 

Dwina a 
ýti 8. í na 60) 


Dýflinnarskíri .  .  . 156. 





si 
Bls. 
Dýna Fl 
Dýrafjörður . . .„ 90. 

E. 

Ebeltoft rt 
Er ld 
Eckernförde —. . . 83. 
Eckernförde-Fjord shall 
oua(0r ti 20. 
Edinburgh (Edinaborg) 156. 
ra 22 
Egða (Egderá) 09) 
Beðalylki 
Egyptaland - 224, 226. 
Eiddren:, 
Eíðaskógur önn ið 
Blólsviki a 
Eiríksjökull —.  . 96. 
Elben Er 54; 73. 
Bilberfelds 51 
Elbrus a 93 
a 
Eldborgarhraun Pi A A 0 
Eldland hr „1268. 
ldvatni= 5 a :09) 
Elfar 
Elliðaár. 23 
Ellipaltar ss As, 
Engey a A SEG. 
AÐLI 
England 148, 149, 151; sbr. 
251. 
Englandshaf 25, 68. 
Entre Minho e Douro . 168. 
Erie-vatn LA | 


Ermland 

Erri 

Erzerum 
Erzgebirge 
Esjuberg 
Eskifjörður 
Espihóll 
Esromsö 
Estremadura 
Etsch 

Eutin 

Evfrat 

Evropa 

Eyja- álfan 
Eyjafjallajökull 
Eyjafjallasandur 
Eyjafjallasveit 
Eyjafjarðará 


Eyjafjarðarsýsla . 


Eyjafjörður 
Eyland. 
Eynafylki 
Eyrarbakki 
Eyrarsund 
Eyri 
Eystland 
Eystra-Gautland 
Eystra-horn 
Eystrasalt 
Eystri-dalir 
Eystri-hreppur 
F. 
Faaborg 


Falklands-eyjar . 


282 


49. 
84. 
197. 
ó3. 
126. 
143. 
140. 
ab 
165, 168. 
178. 
60. 
197. 
9, 25. 
au 
A 951 
102. 
123. 
112. 
a1805 
91, 139. 
39. 
38. 
19 
25, 70. 
135. 
4ð. 





Falster (Falstur) 
Falun 


Faxafjörður (Faxaflói) 


Fáskrúðsfjörður 
Fellsströnd 
Femern 
Femern- Sund 
Feney (Feneði) 
Feneyjabotn 
Fetlafjörður 
Fez 

Fiilsö 

Filefjeld. 
Finnafjörður 
Finnland 
Finnmörk 


Finnski flóinn . 


Firðafylki 
Fiskivötn 
Fífi 


Fjalir 


Fjallabaksvegur 


Fjallasveit 
Fjelagseyjar 
Fjón 

Fladstrand 
Flandur 

Flatey 

Flateyri 
Flensborg 
Flensborg- Fjord 
Fljót 


Fljótsdalshjerað 


Fjaðrundaland . 


43, 


133, 


141. 


78. 
80. 
148. 
141. 
134. 
83. 
#2 
138. 
94. 


Fljótshlíð 
Fljótshverfi 
Florenz 
Florida 

Flói 
Flókadalur 
Flugumýri 
Flæmingjaland 
Fnjóskadalur 
Foldin 

Forth 
Fossfjörður . 
Frakkafurða 
Frakkland 
Frankfurt 
Fredericia 
Fredcriksberg 
Frederiksborg 
Frederikshald 
Frederikshavn 
Freiburg 
Friðriksgáfa 
Friederichsstadt 
Friesland (Frísland) 
Frisches Haff 
Fuglasker 
Furðustrandir 
Furufjörður 
Fuursö 
Fúlilækur 
Fyen 
Færeyjar 


Gadiz (Gaðis) 


145, 


156. 


82. 
EÐ 
76. 
39. 
80. 
172. 
140. 
83. 
145. 
49. 
87. 
248. 
91. 
74. 
109. 
18. 


166. 





Galata 

Galicien (Galizíuland) 
Galipoli 

Galizien 

Galvei (Galloway) 
Gambia 

Gamla - Castilien 
Gandvík . 
Ganges 

Garðar 

Garðaríki 
Garðsskagi 
Garður 

Gariep 

Garonne 

Gaskún (Gascogne) ; 
Gaul 
Gauldælafylki 
Gaulverjabær 
Gautaborg 
Gautelfur 
Gautland 

Gefle E 
Geirþjófsfjörður 
Geitlandsjökull 
Geldern 

Genf 

Genfer - vatn 
Gent 

Genna 

Gonua - flói 
Geron (Gerun) 
Gestrekaland 
Geysir 


63, 67. 


Bls. 
184. 


165. 
184. 


155. 
236. 
165. 
25. 
214. 
126. 
42. 
88. 
141. 
240. 
158. 
160. 
36. 
38. 
124. 
40. 


36. 


39. 
41. 
90. 
96. 
145. 
172. 
171. 
148. 
176. 
173. 
167. 
40. 
114. 


Ghates- fjöll 
Gibraltar 
Gibraltar- sund 
Gihon 
Gilsbakki 
Gilsfjörður 
Ginnungagap 
Glarus 

Glasgow 
Glaumbær 


Gláma (Glámnjökull) 


Glommen 
Glúckstadt 
Gnúpasveit 
Gnúpverjahreppur 
Goðafoss 
Goðalandsjökull 
Goðdalir 

Goðn 
Goðnarfjörður 
Golconda 
Gothland 
Gottland (Gotland) 
Gottorp 
Góðrarvonarhöfði 
Graðarheiði 
Grafarós 
Grafningur 
Granada 

Grátz 
Graubinden 
Grenjaðarstaður 
Grenaa 
Grettisuppganga 


165, 


284 


BIs. Bls. 
212. | Grikkland 185. 
166. | Grikklandshaf (Grikksalt) 26, 
26. 188. 
204. | Grímsey 139. 
130. | Grímsstaðir 97. 
89. | Grund A 140. 
248. | Grundarfjörður 89, 181. 
172. { Grænahlíð 90. 
155. | Grænasund (Græningjas.) 70. 
138. | Grænhöfða - eyjar 241. 
100. | Grænhöfði ARG 
36. | Grænland E a 1990 
84. { Grænlandshaf 242 
141. | Gröningen 145. 
124. { Grön-Sund 70. 
113. { Guadalquivir 164. 
95. | Guadiana 164. 
138. | Guatimala 258. 
13. | Gudenaa 78. 
69. | Guðbrandsdalir 38. 
217. | Gufufjörður 89. 
39. | Guinea- flói 223. 
39. | Guldborg- Sund 70. 
83. | Gullbringu- og Kjósar-s. 125. 
231. | Guulelven 36. 
80. | Guyana 267. 
138. | Guyana - hálendi 244. 
124. | Gvendareyjar 131. 
167. | Göthaborg 40. 
65. | Götha- elven 36. 
172. { Göttingen 60. 
141. H. 

81. | Haagh 146. 
138. ) Haarlem á 146. 





285 


K BIs. 
Haarlemmer- vatn 144. 


Habesch (Habessinia) 224, 226. 


Haddingjadalur 38. 
Haderslev K 82. 
Haderslev - Fjord } 70. 
Haðaland Eið 
Hafið dauða 197. 
Hafið hvíta fj, 
Hafiðskyrra = = 19,6IR7. 
Hafið rauða 188. 
Hafið spænska 26. 
Hafið svarta 26, 188. 
Hafnarey 133. 
Hafnarfjall 105. 
Hafnarfjörður 88, 126. 
Hafnarland 168. 
Hafsbotnar 248. 
Hagi ð 134. 
Halep s e ls 
Halland 39. 
Hallbjarnareyri 132. 
Halle á G “ ól. 
Hallmundarhraun 98. 
Hamah 198. 
Hamarsfjörður . 92. 
Hamburg (Hamborg) . 61. 
Hannover s 59, 60. 
Haraldseið 69. 


Hardanger-fjörður (Harðangur) 


isl, 
Harzen A 5ð. 
Hastings . „ 152. 
Hauksfljót 150. 
Havannah 268. 





Ble" 
Havre de Grace 162. 
Hayti 5 eir 20, 
Háabrú s 8 81. 
Hábakkaríki 59. 
Hágönguhraun 98 
Háleyri 75. 
Hálogaland 38. 
Heartlepoole > AÐ, 
Hebrides A 
Hegranes . sl 55. 
Hegranessýsla 187. 
Hegranessþing 1921, 
Heide ð A ð 85. 
Heidelberg 57 
Heiðabýr . 83. 
Heiðmörk 38. 
Heimaey 129. 
Heimaklettur . Sl 
Heimskautalönd. 948. 
Heinabergsjökull 94. 
Heinabergsvötn 108. 
Hekla R 5 92. 
Helgafell 192. 
Hellas 185. 
Hellespontus 26. 
Hellisár ; Lt 
Hellisfjörður 92. 
Hellisheiði A 0 
Hellornes 152. 
Helluland 218. 
Hels . 5 ; sl. 
Helsingborg (Helsingjaborg) 41. 
Helsingjabotn . 23. 
Helsingjaland 40. 


Helsingjaport 


286 


Bls. 
159. 


Helsingðer (Helsingjaeyri) 7ó. 


Hennegau 

Herat s á 
Herdalir ð 
Herðubreið 
Herey 

Hergilsey 
Herlufsholm = 
Hessen 5 
Hessen - Darmstadt 
Hessen - Homburg 
Hesteyrarfjörður 
Hestfjörður 
Hilleröd 
Himalaya - fjöll 
Himmelbjerget 
Hindostan 
Hindukusch 
Hispaniola 
Hítará 
Hítardalur 
Hítarnes 
Hjaltadalur 
Hjaltland 
Hjartapollur 
Hjarðardalur 
Hjarðarholt i 
Hjeðinsfjörður 
Hjeraðssandur 
Hjeraðsvötn 
Hjörring 
Hjörtsey . 
Hleiðra S 


188, 


189, 
189, 


148. 
203. 
40. 


205. 

AL. 
212. 
201. 
270. 
Al 
130. 
130. 


138. 


156. 
152. 
135. 
133. 
gl. 
94. 
112. 
80. 
130. 
76. 





Hlimrek 


Hlíðarendi 
Hlíðarnámar 
Hljesey . 


Hlöðufell 
Hoanghai 
Hoangho 

Hobro 

Hof a 
Hofsjökull 
Hofsós s 
Hohenzollern 
Holbek 
Holbek- Fjord 
Holland 
Helstebro 
Holstebroaa 
Holstein 

Holt 
Holtasveit 
Holtavörðuheiði 
Holtsetaland 
Horn 3 
Hornafjarðarfljót 
Hornafjörður 
Hornbjarg 
Horsens 
Horsens - Fjord 


Hosver ; æ 


Hólanes 
Hólar 

Hóll = 
Hólmar 
Hólmgarður 


87, 90, 


Bls. 

156. 
128. 
115. 

80. 

96. 

187. 
209. 

E 81. 
142, 143. 
„94, 95. 
138. 

61. 

s 76. 
= 70. 
143, 145. 


82. 


123, 


268. 
108. 
81. 
100. 
81. 
70. 
Sl. 
137. 
138. 
135. 
143. 
43. 


Hólmsá á ö 
Hólsá “ 
Hrafnsfjörður 
Hrappsey 132 
Hringaríki 
Hringkaupangur 
Hringsfjörður 
Hringstaðir 

Hrípur 

Hrísey 

Hrossanes 2 
Hróarskelda (Hróiskelda) 
Hrunamannahreppur 
Hruni 

Hrútafjörður 

Hudson - flói 
Hudsonstreet =. á 
Hull a 
Humber (Humra) % 
Hundatún (Hundington) 
Huron - vatn 

Husum 

Húnafjörður 

Húnaflói 

Húnavatn 
Húnavatnssýsla 
Húnavatnsþing 

Húsavík 

Hvallátur 
Hvammsfjörður ; 
Hvammur séð 
Hverfisfljót é . 
Hvítabýr 
Hvítá 


110, 


287 


Bls. 
109. 
110. 

90. 
133. 
31. 
82. 
159. 
ir 
106. 
139. 
sl. 
76. 
124. 
125. 
91. 
249. 
248. 
154. 
150. 
152. 
252. 
83. 
91. 
90. 
114. 
136. 
121, 
141. 
133. 
89. 
137. 
103. 
152. 
111. 





Bls. 
Hvítársíða 106. 
Hvítárvatn 110; „113, 
Hvítramannaland 248. 
Hyderabad 217. 
Hydra 186. 
Hæmus ð 181. 
Höfðabrekka 123. 
Höfðakaupstaður 137. 
Höfðaströnd 138. 
Höfði (Höfðabær) 238. 
Höfn 128, 169. 
Hörðaland 38. 
Hörgá 112. 
Hörgárdalur Á 93. 
Hörgsland . - 122—123 

I. 

Illyrien 64. 
Indíaland . all. 
Indlandshaf 13, 188. 
Indus 214 
Indverska eyjahafið LB 
Ingjaldshóll á 139. 
Ingólfsfjörður 91. 
Inn s ; 17 
Irak Arabi ss. 96. 
Iran 159. 
Iravaddy . 218. 
Irkutsk KR 
Isefjorden . 70. 
Ispahan . „202. 
Itzehoe 84. 
í. 
Íonska hafið 26. 
Íonsku eyjarnar 186. 


ja BIs. 
Irland 148, 149, 156, 248. 
Írska hafið 25, 
Ísafjarðardjúp 90. 
Ísafjarðarsýsla 134. 
Ísafjörður 10,.00.77135, 
Ísland „88, 
Ítalía gg 
J. 
Jaen 165. 
Jakobsland 165. 
Jamaica 210. 
Jamtaland 40. 
Japan 221. 
Japans - haf 187. 
Java 220. 
Járnamóða 152. 
Járnberaland 40. 
Jeddo 222. 
Jenisei 194. 
Jerúsalem 198. 
Jordan (Jórdán) 197. 
Jórsalaland 96) 
Jórsalir (Jórsalaborg) 198. 
Jórvík 159. 
Jótland 79. 
Jótlandshaf 25, 68. 
Julische Alpen 52. 
Jura - fjöll 157, 170. 
Jylland 70. 
Jökuldalur 93. 
Jökulfirðir 2 90. 
Jökulsá 108, 109, 112. 
Jölduhlaup 156. 
Jörungur 80. 


288 





Jötunheimar s 


K. 
Kabul ö s 
Kaffa- sund t 26, 
Kairo A S R 
Kaldaðarnes 3 P 
Kaldakinn 
Kaldakvísl 
Kaldalón 5 
Kaldidalur 
Kaldrananes R í 


Kallundborg ö 
Kallundborg- Fjord 
Kalmar . . 
Kalöevig ' i 


Kamtschatka a 184, 
Kamtschatka-haf 187, 
Kandahar j 5 
Kantaraborg (Kanterbury) 
Kanton ð í 


Kantyre á Á 
Kapland ð h 
Karelen ; 
Karnische Alpen . 
Karpatha- fjöll . 


Karroo 

Karlsá . á 
Kasan á 5 43, 
Kaschemir á 
Kaspiska vatnið á 
Kassel R . 


Kastalabryggja 
Kastalinn nýi 
Kastel á 5 . 


Bls. 
40. 


203. 
188. 
229. 
124. 
141. 
110. 
90. 
96. 
136. 
6: 
70. 
41. 
70. 
195. 
242. 
203. 
152. 
210. 
155. 
237. 
43. 
92. 
63. 
238. 
158. 
46. 
217. 
190. 


si 








289 

Bls. Bls, 
Katalónía á . 165. | Kolding- Fjord S 70. 
Katanes . . 155. | Kolgrafarfjörður ; 89. 
Kattegat 25, 69. | Kolgríma 5 Sit 108: 
Kaukasus 189, 193. | Kolindsund ; ; TA. 
Kaupmannahöfn ; 75. | Kollabúðir Z ml:1343 
Keflavík 88, 126. | Kollafjarðarnes ltdid963 
Kelduhverfi ; - 141. | Kollafjörður 88, 89, 91. 
Keldur 3 5 „123. | Koln 3 A a ól. 
Kerlingaland - 160. | Kompostel ; #2. 236b0 
Kerlingarfjörður að F| Rólega. í... 
Ketilsstaðir ; . 143. | Kongo 236, 237. 
Kiðjafellsþing. . 122. | Kongsberg 3 ð 38. 
Kiel á á S 84. | Konungssund ; ; 40. 
Kieler- Fjord R T1. | Korea 4 ; = „208. 
Kiew a 9 % 47. | Korfu 5 í 56 
Kinnlimasíða . 145. | Kornbretaland ls 
Kirgisheiðar r „0193. | Korsöer a ; 76. 
Kirkjubær 122, 142. | Krafla Á ö ' Gef 
Kirkjuríki Ti 178. | Krakau ; T 5 67. 
Kípur B - 198. | Krimm ; “ s 43. 
Kjalarnes 88, 248. | Krísuvíkurnámar sbr 
Kjalarnessþing sl Krít s 8 9 
Kjalhraun ; 98. | Kroatien : . 66. 
Kjálkafjörður —. 89. | Kronborg . tr 
Kjerteminde R á 78. | Kronstad n % 46. 
Kjós á - 105. | Krosseyri 3 ; 76. 
Kjæchta - . 195. | Króksfjarðarheiði — . 248. 
Kjöbenhavn í = 15. | Króksfjörður 89, 248. 
Kjöge 2 rs ál Kræklingahlíð = 30 
Kjögebugt á á 70. | Kulkun í sptsl89i 
Kjölurinn 5 A 34. | Kumraland E 92; 
Klofajökull ; i 94. | Kunnáktir R „ 156. 
Koblenz t % 51. | Kuril- eyjar Á stt:L99i 
Kolding 3 ; 82. | Kurisches Haff fg 49, 





Kúrland 
Kúvíkur 
Kvenland 
Kvígyndisfjörður 
Kyenlyn 
Kyrjálabotn 
Kyrjálaland 
Kaænugarður 
Kölln 
Königsberg 
Kötlugjá 

L. 
Laaland 
Labrador 
Lacca- Div- eyjar 
Ladoga 
“ Lagarfljót 
Lago di Como 
Lago di Garda 
Lago d' Iseo 
Lago Magiore 
Lahore 
Lamme- Fjord 
Land 
Landbrot 
Landeyjar 
Langanes 
Langanesröst 
Langbarðaland 
Langeland 
Langelandsbeltet 
Langey- . . 


. 


290 


Bls. 
45. 
135. 


40, 45. 


102, 


Langfjeld (Langafjall) 


Langidalur 


89. 
189. 
25. 
45. 
4ð. 
ól. 
50. 
95. 


65. 
78. 
70. 
132. 
34. 
93. 





Langjökull 
La Plata 
Lapplenzku fjöllin 
Lauenburg 
Laugarbrekka 
Laugardalur 
Laugarnes 5 
La Valetta 
Laxá 
Laxárdalur 
Láland 
Látrabjarg 
Látraröst 
Látraströnd 
Leeds 3 
Leiden 
Leipzig 

Leira 

Leirá 

Leire 
Leirufjörður 
Lemberg 
Lena 

Leon 
Lepanto - flói 
Lessö 
Libanon 
Libía- land 
Lichtenstein 
Lieu- Kieu - eyjar 
Lille 

Lima 


Limafjörður (Liimfjorden) 69. 
62, 145, 148. 


Limburg 


126. 
sisrEgÓ 
110, 112. 
gnsirÓð 
ti 
89, 101. 
Su 
140. 
154. 
146. 
58. 
158. 
109, 128. 
76. 
90. 


160. 
262. 


I 


Limerick 
Limgarðssíða 
Lindisey (Lindsay) 
Linn ð 
Lippe- Detmold 
Lissabon (Lissibon) 
Litla-belti 

Litla- Rússland 
Litli- Geysir 
Livadia 

Liverpool 

Livorno Z 
Loðmundarfjörður 
Loire K 
Lokumannaland 
Lombardey - Venedig 
London 

Lopatka 

Lorenz - fljót 
Lougen 

Lough Swilley 
Lónafjörður 
Lónfjörður 
Lónsheiði 

Libeck (Lybika) 
Lucaya- eyjar 
Lucca 

Lucknow 

Lund (Lundur) 
Lundareykjadalur 


Lundúnaborg (Lundúnir) 


Lupata - fjöll 
Liittich 


Luxemburg 62, 145, 146, 148, 


291 


158. 
183. 
65. 
5 ks 
195. 
252. 
30. 
156. 
90, 91. 


41. 
106. 
151. 
239. 
148. 





Luzern . 
Lúka 
Lynn 

Lyon 
Lögurinn 
Löngufjörur { 
M. 
Maas 

Maastrickt 

Macao 

Macedonia 
Mackenzie 
Madagascar 
Madeira 

Madras * 
Madrid 
Magdalena - fljót 
Magdeburg 
Magelhaen-sund 
Máhren 

Mailand 

Main 

Mainz i 
Malabar- strönd 
Malacca 

Malacca - sund 
Malaga 

Miálaren 3 
Male- Div- eyjar 
Malmö 

Malorca 

Malta 

Man 


Manchester R 
ik 


144, 


163, 


174, 


213. 
219. 
188. 
167. 

36. 
220. 

41. 
167. 
180. 
14. 
154. 


Mandschuri 
Manila 

Manila- eyjar 
Mannheim 
Mantua 

Manörk 

Mar 

Marannon 
Mariager (Maríuakur) 
Mariager-Fjord . 
Maribo (Maríubú) 
Maribosö 
Markarfljót 
Markir 

Markland 
Marklandsbotnar 
Marmarahaf 
Marseille 
Maskara - eyjar 
Matapan 
Málmafjöll 
Málmey 

Mársey 

Mávahlíð 
Medina A 
Meðalfararsund . 
Meðalför 
Meðalland 
Meginza 

Mekka 
Meklenburg 
Melar R 
Melrakkasljetta 
Melstaður 


91, 


Bls. 
207. 
221. 
g2i. 

ðT. 
66. 
167. 


261. 


141. 
137. 





Bls. 
Memel 49. 
Menorca 167. 
Merkurjökull a 95. 
Mesopotamia 189, 196. 
Messina 180. 
Messina - sund 179. 
Metz (Metzborg) FANN 1} 
Mexico 256, 257 
Mexico - flói 249. 
Michigan 252. 
Middelfart 78. 
Miðfjörður 91. 
Miðhóp sr 
Miðjarðarhaf 26, 188. 
Miklaey t14. 
Mikligarður 183. 
Militárgrenze 66. 
Minho 164. 
Missisippi 254. 
Missouri A 
Mjóifjörður  90}99 
Mjösen (Mjörs) 8 35. 
Modena EL ai 
Moldau 183. 
Mols í 81. 
Molukka- eyjar 221. 


Mongoli (Mongólaland) 207. 


Montblanc 174. 
Morea 185. 
Mors 79. 
Morstur n 92, 
Mosá 144, 147, 158. 
Mosel 159. 
Mosfell 125 


293 


Bls. 

Mosfellsheiði 104. 
Moskau 46. 
Mossö 5 2 TA. 
Mozambique-strönd . 239. 
Mozambique - sund 240. 
Minchen á 56. 
Mundíufjöll 29, 169, 178. 
Munkaþverá 140. 
Minster öl. 
Murcia 163. 
Mustagh 189. 
Myrkárjökull 96. 
Myrkviður 53. 
Mýra- og Hnappadals-sýsla 129. 
Mýrar 101, 105. 
Mýrdalsjökull 95. 
Mýrdðalssandur 102. 
Mývatn 114. 
Mývatnshraun 98. 
Mývatnssveit 97, 141. 
, Mývatnsöræfi 98. 
Mærhæfi % 155. 
Möðrudalsöræfi 98. 
Möðrudalur 97. 
Möðruvellir 140. 
Möen að ráfi 
Mön 6 17, 154, 

N. 

Nairn 155. 
Nakskov 79. 
Nakskov - Fjord 70. 
Namur 148. 
Nanking 210. 
Nantes 162. 





Napoli 

Nassau 
Naumdælafylki 
Nauplia 
Navarra a 
Náríki (Næríki) 
Neapel 

Neckar 
Negropont 

Nes 

Nestved 


Neufchatel (Neuenburg 


Neufchatel- vatn 
Neumiinster 
Newa 

Newcastle 
Newfoundland 
Newhaven 

New - Orleans 
New- York 

Nexöð 

Niagara 

Nibsaa 

Nicobar- eyjar 
Niðarós 
Niðurlönd 
Niemen 

Niger 

Nigritia 

Nipahl (Nepaul) 
Nipon 

Nissum - Fjord 
Níllöndin 
Njörvasund 


182, 


126, 


Als. 
179. 
Ð7. 
38. 
186. 
160. 
40. 
179. 
ÐA. 
186. 
155. 


172. 


294 


RIs. Bls. 
Nordborg (Norðurborg) 83. | Nýja- Brúnsvík ast208. 
Norderström A % 40. | Nýja- Castilien ategA65. 
Nordland ; A 39. | Nýja- Guinea Að 
Nordlands - umdæmi 31. | Nýja- Granada hr 280: 
Nordstrand j % 82. | Nýja- Holland 1050798. 
Norðfjörður ; ; 92. | Nýjamóða % 192. 
Norðimbraland . 161. | Nýja- Skotland „258. 


Norðlendingafjórðungur 1291. | Nýja - Suður - Wales 273. 
Norðmandí (Normandie) 159. | Nýja- Wales „.1..252. 


Norðmæri in = 38. | Nýja -Zeeland R 273. 
Norðurá R had 0. 
Norðurálfa 7 „19,.26. | Ob ; ja 19 


Norðurárdalur .  106.| Ober- Yssel 3 tlx145. 
Norður - Guinea . 235. | Ochotsk-haf A 7 


Norður- íshafið . 13, 187. | Oddi ss 
Norður-Múlasýsla —. 141.|Odemse  . 78. 
Norðursjórinn 25, 68. | Odense - Fjord á 70. 
Norðvík 152, 168. | Oder A a E 54. 
Norische Alpen E 52. | Odessa ; E Ss 46. 
Norrköping 5 a 41. | Odsherred ; í 76. 
Northumberland  151— 159. | Ofen ; tp 67. 
Norvegur á 33, 37. | Ohio a R sxu:294; 
Norwich ; „158. | Ok á á E 96. 
Nottingham 8 . 158. | Onega R 3 8 44. 
Nowaja - Semlia R 45. | Ontario-vatn s:293. 
Nóar ð í . 155. | Oporto R A sa. 
Nubia % 2. 224, 226. | Orange - 240. 
Nirnberg 3 á 56. | Orinoco ; 280. 


Númidíaland . 230. | Orkdælafylki ; E 38. 
Núpsstaðaskógur . 104. | Orkneys (Orkneyjar) . 155. 


Núpsvötn ; „ 108.| Orleans ; el:162. 
Nyborg (Nýborg) á 78. | Ormus-sund „7188. 
Nykjöbing — . 76, 79, 80.| Osló FR RS 





Nysted , t n 19. Oslóarfjörður á 35. 


Ost- Flandern 
Otaheiti 
Otrardalur 
Owaihi 

Oxford 
Oxus 

Ó. 
Ódáðahraun 
Óðinsey (Óðinsvje) 
Óðinseyjarfj örður 
Ófeigsfjörður 
Ólafsfjörður 
Ólafsvík 
Óslandshlíð 
Óspakseyri 

2. 

Padua 
Paislay 
Palermo 
Palteskja 
Palæstina 
Papafjörður 
Papey 
Papós 
Paraguai 
Parana 
Parima - fjöll 
Paris (Parísborg 
Parma 
Patagonia 
Patna R 
Patreksfjörður 
Peita (Peitulönd) 
Peking 


295 


131. 
138. 
136. 


265. 
265. 
259. 
159. 
Sar 
263. 
216. 

89. 
160. 


210. 





Bls. 
Peloponnesos (Pelopsey) 185. 
Pelworm á g 83. 
Pentland - Frith lc:155. 
Pera 5 184. 


Persaland (Persia, Persída- 
land) 189, 200. 
Persalandsflói . „sL88, 


Peru 3 % 26 
Pesth á R 67. 
Philadelphia 3 200. 
Philippin - eyjar 2 
Phoenicia . Ni 9 
Pinneberg ; á 84. 
Pisa s á RO A 
Pjetursborg . á 46. 
Pjeturskirkja SN 
Plymouth á s.299: 
Plöen á b A 85. 
Po R A aid 
Poitou a A 460 
Pommern á A 50... 
Porto 3 el60: 
Portorico ai 
Portsmouth R ið 
Portúgal 1685 
Posen s % 49, 50. 
Potosi 5 % „ 


Potsdam ; í 50. 
Pólínaland ; 47. 


Prag R A g 65. 
Presburg ; É 67. 
Prestsbakki ; #36, 
Prince Regent's Inlet 248. 
Prince Wales ey RE 


296 


Bls. 

Pruth . é á 44. 
Prússland (Preussen) 48, 49. 
Præstö R i 
Præstö Bugt ; 5 70. 
Pueblasn, ss hos:958. 

- Purkey í 5 sið 
Pyrenea-fjöll 29, 163. 

Q. 

Quebek A A „ #253. 
Quito a 
R. 

Rabítaland. á im:99, 
Rafnseyri 2 39. 
Ragnarssjór R A 68. 
Randers (Randarós) ... 81. 
Randers - Fjord ; 69. 
Rangá ni á sðprll0, 
Rangárvallasýsla „2 
Rangárvellir 4 2 
Rangárþing 5 03 
Rangæingafjórðungur 9 
Ranzau á ö s 84. 
Ratzeburg si S 85. 
Rauðamels-ölkelda . 115. 
Rauðibær á ; 79. 
Rauðisandur. á 89. 
Rauðseyjar á sl 
Rauðstokkur . 59. 
Raufarhöfn a irg lddA 
Raumafylki A 37. 
Raumelfur a S 36. 
Raumsdælafylki á 38. 
Ránríki á . 91, 
Reiðgotaland i 79. 





Bls. 
Rendsburg 3 i 84. 
Reusz 61:70. 
Reyðarfjörður —. 92. 
Reykhólar . 9 
Reykir a 2 tA 
Reykjadalur s ; 93. 
Reykjaholt á 2283 
Reykjaholtsdalar stg4106, 
Reykjahverir á stað 
Reykjanes n SS: 
Reykjanesröst —. Fi 87. 
Reykjarfjörður 90, 91, 135. 
Reykjavík 88, 126. 
Reynistaður á fil: 
Rheims ? a aða 
Rhein K nr A 
Rhodope = PR 5 
Rhodos s a 
Rhone 158, 170. 
Rhætische Alpen ð 52. 
Ribe ð É 5 82. 
Ribeaa R S = 73. 
Riesengebirge (Risafjöll) 53. 
Riga 5 f á 46. 
Rimar A 5 97. 
Ringkjöbing 3 A 82. 
Ringkjöbing - Fjöord 68. 
Ringsted A A pá 
Rio Janeiro R 26 
Risaland 3 á 40. 
Ritur ; 8 á 90. 
Rín 54, 144, 159, 170. 
Rínfylkin á á 50. 
Rípar . . ; % 82. 


Roeskilde 
Roeskilde - Fjord 
Rom (Róm) 
Romania 

Ros 


Rotterdam 
Rouen 

Róða 

Rógaland 
Rómaborgarríki 
Rudkjöbing 

Rum li 
Rúðuborg (Rúða) 


Rússland 42; sbr. 192, 


Rýgjafylki 
Rödby 
Rönne 
Röraas 


Sachsen 


Sachsen - Weimar 


Sahara 

Salling 
Salonichi 
Salonichi - flói 
Saluen 

Samsö 

Sanct Gotthard 
Sandey 
Sandwich - eyjar 
San Francisco 
San Marino 
San Salvador 


Rostok (Roðstokkur) 


8. 


5) 


4 


Bls. 
76. 


70. 
178. 
218. 
155. 

59. 
146. 
162. 
198. 

38. 
178. 

78. 
183. 
162. 
251. 

38. 

Að. 

Tél 

39. 


58. 

61. 
239. 

80. 
184. 
181. 
218. 

7. 
169. 
118. 
275. 
256. 
texti 
267, 269. 





97 


Bls. 
Santa - Martha - snjófjöll 244, 

259. 
Sardinia 174, 176. 
Satíri 155, 
Satírismúli 155. 
Sau Á 64. 
Sauðlauksdalur 134. 
Saurbær 89. 
Saxelfar 54. 
Saxkjöbing , 19. 
Saxland 52.1..08. 
Sámland 49. 
Scarborough la 
Schaffhausen 2 
Schat el Arab 197. 
Schaumburg - Lippe . 61. 
Schölde 147, 158. 
Schlesien 50, 65 
Schwarzburg 61. 
Schwarzwald 53. 
Schweizs 169. 
Schwyz 172. 
Seily * 154. 
Seine 158. 
Seljalandsfoss 113. 
Seltjarnarnes 88. 
Selvogur 124. 
Senegal 236. 
Senegambia 230. 
Serkland 230. 
Servia 183. 
Setuval 168. 
Sevennen 0 
Severn 150. 


298 





Bls. Bls. 
Sevilla E - 165, 166. | Skanderborg á k 81. 
Seyðisfjörður — 90, 92, 142. | Skanderborgsö ; TA. 
Shannon „ 150.|Skandinavia —.  - 26. 
Sheffield A - 154. | Skaptafellssýsla sir BLAÐ, 
Shetland-isles - 156. | Skaptafellsþing #19. 
Siam A A 
Siberia K - 189, 198. | Skaptárjökull s 95. 
Siebenbörgen 63, 66. | Skaptártunga - "1092. 
Siglufjörður A 91, 139. | Skarð r =. 128,-133. 
Signa á ; - 1568. | Skarðaborg - Ss t53 
Sihon a 204 Skarðsfjórónr si 
Sikiley (Sicilia) - 174. | Skarðsheiði „1054 4106 
Sinai * á - 199. | Skarðsströnd s 89. 
Sind „0. 201, 203. | Skáleyjar 0 
Singapore 3 - 220.| Skálholt p suk25. 
Sir Darja „204. | Skálmarfjörður gr 
Síbilja R 3 - 166. | Skáney ; c 39. 
Síða ú æ .  101.| Skeið Fi 
Síðujökull ; ; 95. | Skeiðará ; 2 st:b08 
Sínland ; . 208. | Skeiðarárjökull s 94. 
Sínlandshaf G - 187. | Skeiðarársandur #10 
Sínverska ríkið . 205. | Skelskjör (Skelfiskaeyri) 76. 
Sjáland .. 40, Tó. | Skerjafjörður 5 88. 
Sjelland . % ; 75. | Skeynafylki ; á 38. 
Sjerræ Morena .  . C163.|Skjaldbreið - 96. 
Sjerra Nevada .  163.| Skjaldbreiðarjökull 96. 
Sjöborgaríki  . 63, 66.| Skipafjörður ns 
Skagafjarðarsýsla . 0187. | Skive ð R á 80. 
Skagafjörður . 91, 98.| Skjernaa a a 73. 
Skagaströnd í 91, 187. | Skjálfandafljót sr 
Skagatá ð „ 186. | Skjálfandi ; s Gr 
Skagen (Skagi) ; 80. | Skodborgaa A 3 73. 
Skagerak 6 25, 69. | Skorradalur ia l0: 
Skagi h A - 187. | Skorradalsvatn K 3 


299 


Bls. Bís. 
Skotland 148, 149, 155. | Staðarhóll N 133. 
Skógafoss Á 20 118.| Staðastaður - - 32 
Skógar . „ # 128" Staður rið. 
Skógasandur „102. | Stafholt hl 
Skriðuklaustur ; 142. | Stafnfurðubryggja 152. 
Skrifla 3 - 115. | Stamfordbridge il lð2. 
Skutari 5 - 198. (St. Angelo K 2181 
Skutulsfjörður s 90. | Stapi ; á 199, 
Skötufjörður Á 90. | Stavanger-fjörður (Stafangur) 
Slavonien 2 ; 66. 3ð. 
Slagelse a A 11. | St. Croix n 910 
Slesvig í 82, 83. | St. Domingo AÐ 
Slien (Slje) 8 ; T1. | Stege A á 9 11. 
Sljesdyr (Sljesmynni) TL. | Stegestrand 4 v 70. 
Sljesvík 71, 82, 83. | Steiermark r R 64. 
Sljettumannaland 47. | Steinafjöil R sinp2A4. 
Smálönd a É 39. | Steingrímsfjörður gi. 
Smyrna K „ 197. | St. Etienne s fat 
Snóksdalur Á 133. | Stettin 5 R ól. 
Snæfell ; 96. | Stettiner-Haff á 54. 
Snæfellsjökull á 99. | St. Gallen 5 SA 
Snæfellsnes ð 88 | St. Helena s sd 
Snæfellsnessýsla . 180. | Stigahlíð á ð 90. 
Sog d á „ O111.|St. Jago de Ghili 263. 
Sogn s ; 38. | St. Jago de Compostella 166. 
Sogne- Söen (Sognsær) 35. | St. Jan a 210 
Solothurn á - 172. | Stjórdælafylki 1 38. 
Sorð (Sóra, Sórey) 77. | St. Lorenz-flói VR 
Sólheimasandur Í 102. | Stokholm (Stokkhólmur) 40. 
Sparbyggjafylki ; 38. | Stokksund A 40. 
Spánn A . 163. |Storaa 5 K SR 
Spitsbergen . 250. | Storelven ; A 36. 
Sprengisandur 95, 98. | Storga - . ; t-talbBð 
Staðarfell R . 188. | Stormarn K í 84. 





300 


Bls. Bls. 
Stóra- belti E 25, 70. | Suðursveit AÐ 
Stóra-Rússland 6 45. | Sumatra A rps220. 
Stórisandur á 98. | Sunda-eyjar 220. 
Stórisjór E . 113. | Sunda-sund ipeMLDð: 
Stórólfshvoll - 123.| Sundið við Constantinopel 26. 
Stóruvellir r „123. | Sunnlendingafjórðungur 221. 
St. Petersborg j 46. | Sunnmæri ; 3 38. 
Stralsund ð R 51. | Sunnudalsþing at. 
Strandasýsla . 185. | Surtshellir Sa106: 
Straszburg á . 161. | Sutherland sta:155. 
Straumsey % E 86. | Súgandafjörður : 90. 
Strindafylki 38. | Súla A 
Strokkur ; „ 114. | Súrzdalir % R 45. 
St. Thomas „  270.| Svalbarðsströnd 40. 
Stubbekjöbing - 79. | Svarfaðardalur ; 93. 
Sturlureykjahver .„  115.| Svartárdalur % 93. 
Stuttgart - - 56. | Svartiskógur „#58, 
Stykkishólmur 131. | Svefneyjar 3 133. 
Stöðvarfjörður a 92. | Svendborg í 78. 
Stör E % 73. | Sviðnur á AL 
Sudan á 224, 234. | Svissaraland telblA69: 
Sudeten á R 53. | Svíaríki (Svíþjóð) 33, 39. 
Suðurálfan . 9, 223. | Svínadalur 93, 105. 
Suðurborg“ —.  . 83.| Svínafell hr A 
Suðureyjar „155. | Svínasund a t 37. 
Suðurfirðir ; A 90. | Sydra-flói ; 2 EÐA 
Suður- Guinea á 236. | Sygnafylki % 38. 
Suðurhafið - 13. | Syllingar j „154. 
Suðurheimsskautslönd 268. | Syria á a 
Suðuríshafið . 13. | Syros R 88. 
Suðurland % „ „155. | Sýna sx a. til9ði 
Suðurmannaland ; 39. | Sýrland 189, 196. 
Suður-Múlasýsla — .  142.|Sæby a ; 80. 
Suður - Rússland 5 45. | Sælingsdalstunga — . 138. 





Sælundur 
Sæmundarhlíð 
Sæviðarsund 
Söderström 
Sönderborg 


4 
Taasinge 
Tajo 
Tanakvísl 
Taranto-flói 
Tartari (Tattaraland) 
Tauris 
Taurus “ á 
Tay s . 
Tálknafjörður 
Tobtis. <=. a 
Teheran s 5 
Tempsá - 
Tessin (Ticino) 171, 172, 
Thaluain . 
Thames 
Thessalia á % 
Thianschan M 
Thibet (Tybbet) 
Thisted % 
Throndhjem 


Throndhjems - fjörður 
Throndhjems - umdæmi 
Thurgau 7 a 
Thyland 
Tiber s ; 
Tiflis 
Tigris 
Tiissö 


301 


Bls. 
75. 
138. 
26. 
40. 
83. 


78. 
164. 

43. 
173. 
203. 
203. 
196. 
150. 

89. 
203. 
202. 
150. 
174. 
218. 
150. 
183. 
189. 
205. 

80. 





Tindafell 
Tindastóll 
Tindfjallajökull 
Tífur 5 ra 
Tíundaland 
Tjörnes 

Tobolsk 
Tocantin % 
Torfajökull 
Toscana 
Toscanska hafið 
Toulon 

Toulouse 
Trankebar 

Trave ; R 
Traz os Montes 
Trekt 

Trent 

Triest 

Tripolis 
Trjekyllisvík 
Trostansfjörður 
Tröfn 
Trölladyngja 
Tuileries s 
Tula 

Tungnaá 
Tungnafellsjökull 
Tungufljót 
Tungusveit Á 
Tunis (Túnis) 
Turan 

Turfan 

Turin 


109, 


189, 


Bls. 


96. 
98 
95. 
175. 
40. 
9LS 
195. 
262. 
95. 
3 brórt. 
26. 
161. 
161. 
216. 
73. 
168. 
146. 
150. 
63. 
282. 


91, 


90. 
73. 
96. 
160. 
46. 
110. 
90. 
ai 
138. 
232. 
204. 
206. 
176. 








30 
Bls. 
Turkestan = al! 
Túskaland s stl607 
Tvedda (Tweed) at #1504 
Tvídægra 9 A 98. 
Tyrkland 180; sbr. 196. 
Tyrol s e e 64. 
Tög < 3 2 164. 
Töndern ; S 83. 
Tönningen f a 83. 
Gu: 
Ulf - Sund 5 % 70. 
113. 
156. 
2 97 
Ungaralánd (Ungarn) 62, 63, 
66. 
Unterwalden = a 
Uppland á S 40. 
Upplönd á 5 38. 
Uppsala (Uppsalir) 40. 
Uracuay S 265: 
Ural - fjöll a 43, 189. 
Uri í 172. 
Utrecht 145, 146. 
Uxahver K SL 
7 Ú. 

Ulaztír R í "96; 
Úlfasund sr. 
V. 

Vaðlasýsla j SR 
Vaðlaþing á A, 
Valdres ú 5 38. 
Valencia = 169, 167, 


9 


Bls. 
Valladolid (Vallident; Valde- 


dikt) 166. 
Valland . „12.159. 
Vallanes 3 rr 
Vallhólmur > attl903 
Valþjófsstaður 49) 
Vanaheimur Á . 45. 
Van Diemens land .„ 273. 
Varde ; 3 ð 82. 


Vardeaa ú x 73. 
Vatnajökull á A 94. 
Vatneyri E að ak 
Vatnsdalur á t 93. 
Vatnsfjörður —. 89, 90, 135. 
Vatnsnes í R 9 


Veðrafjörður 1568 
Veiðileysufjörður 90. 
Veile a s á 82. 
Veile-Fjord t 70. 


Veitur R a 36. 
Vendsyssel (Vendill, Vendil- 

skagi) 79. 
Venedig A 2 66. 
Venern ð G 36. 
Venezuela s 1260: 
Venezuela - fjöll 244, 259. 
Vera - Cruz 1298: 
Verdælafylki E 38. 
Vermaland A R 40. 
Vermá = ; 36. 
Verona á - 66. 
Versailles * A: 


Vesterhavet 5 P 68. 
Vestfirðinga - fjórðungur 121. 


303 


Bls. 
Vestfirðir ; - 100. 
Vest-fjörður (Vestrafjörð ur) 

3ð. 


Vestfold A 5 31. 
Vest-Indien á #t.282697 


Vestmannaeyjasýsla . 129. 
Vestmannaland . R 40. 


Vestureyjar . „269. 
Vestur-Gautland 5 39. 


Vesturheimur 10, 242. 
Vesturhóp a á 114, 


Vestur-Indland á g11. 
Vestur-Rússland ð 45. 


Vesuv “ N EA ri 


Vettern ið á 36. 
Viborg “ 80. 
Miðgyi ir 2 1 


Viðfjörður s E 92. 
Vierwaldstádter-vatn 171 
Vigur 5 134, 135. 
Vindheimajökull á Sr 
Vindhya-fjöll 2 
Vindland á á 50. 
Vingulmörk ö # 31. 
Virginia ; a. 248 
Víðidalstunga 7 
Víðidalur A A 93. 
Víðivellir 1381 


Víkin “ a 8 35. 
Vína ; Á K 43. 
Vínarborg Á ; 65. 
Vínland hið góða 248. 
Viebjörg a“ 


"Vogeser-fjöll —.  . 157. 





Bls. 

Vopnafjörður 92, 142. 
Vordingborg (Vorðungaborg) 
rir 

Vormen d * 36. 
Vúlgaría ð á 45. 
Vænir s % “ 36. 
Vöðluheiði Á 3 

W. 


Waadt % 3 A 
Waal ág % .; s, ld4. 
Wagrien ; á 84. 


Waldeck K s 61. 
Wales = „151, 154. 
Wallachie E 2189, 
Wallis á % SR 
Warschau % j 48. 
Waterford R a 
Weichsel 47, 49. 
Weser í é 3 ðd. 
West-Flandern ér 148 
Westphalen s 3 50. 
Whitby 2 


Wien ; s ; 65. 
Wilna ð n ; 47. 
Winchester R pan 
Wolga s G s 43. 


Wiúrtemberg % hj 56. 
í 5 
Yan-tse-kiang 209. 
Yarkend ; 0 
Yarmouth át LO 
York ð ; 102 


Ytrihólmur f 98 
Ytri-hreppur sl 19 


Zaire á h 
Zaragossa 
Zeeland : = 
Zug R N s 
Zuider-zee “ 5 
Zörich 
ZLiöricher-vatn 

Þ. 
Þelamörk 
Þerney 
þing G 
Þingeyjarsýsla 
Þingeyjarþing 
Þingeyrar 
þingeyri 
Þþingvallahraun 
Þingvallasveit . 


Þingvallavatn . 


Þingvellir 
Þistilfjörður 

Þj óða 

Þjórsá 
Þorskafjarðarþing 
Þorskafjörður 
Þþórnes 
Þþórnessþing 
Þórslundur 
Þþrándarjökull 
Þrándheimsfjörður 
Þrándheimur 
Þverá 

Þverárhlíð 


304 


Bls. 


237. 
167. 
145. 
172. 
144. 
172. 
it: 


31. 
126. 

93. 
140. 
121. 
137. 
134. 
104. 
124. 
113. 
125. 

91. 

79. 
110. 
121. 


132. 
121. 
78. 

94. 

35. 

38, 39. 
110. 
106. 





Þþverárþing 
Þykkvibær 
Þýzkaland 


Ægeus-haf 
Ægina-flói 
Ærð . 
Æröesdyb 
Ærðeskjöbing 
Æthíopíu-haf 
Ætna 


(Eðey 
GEgisdyr 
(Egisnes 


Ögur 

Öland 

Ölfus A 
Ölfusá 
Ölkelduháls 
Öngulsey 
Önundarfjörðnr 
Öresund 
Öræfajökull 
Öræfi 
Österreich 
Östersöen 
Öxará 
Öxnadalsheiði 
Öxnafurða 
Öxney 





Æ. 


GE. 


. 


Bls: 
121. 


„123. 


02. 


26. 
185. 
Sd. 
70. 
84. 
240. 
174. 


134. 
13. 
183. 


124. 
111. 
115. 
154. 
90. 
70. 
94. 
101, 
62. 
0 
125. 
137- 
158. 
181. 











n 











uu 
1004 


4170 -3 


TR ns TE A 
A a 2 — 








